શુંગારમાળા. રહ્ય 


પદ ૯૦ સું 
રાતલડી નવ પહોંચે રસીયાને, પ્રેમીને આળસ નાવે રે; 
પીયુશું * પ્રેમ ઘણા રે બેહેની, મનમથ માન છંડાવે રે. રાત૦ ૧ 
માઝમ રાતે હું પીઉ સાથે, કંઠે વિલાઈ* સૂતી રે; 
પીચુનેો કરમુચ ઉપરે ધરીને, એણીપેર નિશાએ રમતી રે. રાત૦ ર્‌ 
જાદવરાય મારું કહ્યું નવ માને, પરસ્પર સંગમ પીડે રે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી ભલે મળીચે।, રુદ્યાશું લૈ ભીડે રે. રાત૦ ૩ 
પદ ૯૬ સું. | 
રાધે તું ઝુજ ભુવનમાં બિરાજે; રાસવિનોદ કરે તે છાજે; રાધે૦ 
હરિને ઉર્‌ તો મણિનેો રે હાર, દૃષ્ટે નિખ્યો રાધાએ નાથ; 
નિરખી મનમાં આણી ભ્રાંત, તજીને ૨ ચાલ્યાં હરિનો સાથ. રાધે 
હુરિએ મનશું કર્યો રે વિચાર, ટ્વતી તેડાવી તેણીવાર; 
જે રે હતિ તું મારે મન ભાવે, જઈ રાધાને મનાવી લાવે. રાધે૦ 
મભુનાં વચન સુણી ટ્રતી ચાલી, જઇ રાધાની ખાંવડલી ઝાલી; 
રાધે તમે હુરિશં કેમ રીસાયાં, વણુ કહું ઉઠી શું 1આયાં. રાધે૦ 
ચાલે. સખી મારો લાલ બોલાવે, તુજ વિના એર ત્રિયા નહિ ભાવે; 
ટૂતી 'પરાઝઠુમ પીયુના ન તું જાણે, સ્રુજ આગળ તું શું રે વખાણે. રાધે૦ 
જારે ટૂતી હુમારે વિના જ્યાં ચાલે, પ્રભુનું મન માને વ્યાં મહાલે; 
રાધાનાં વચન સુણિટ્ટતી આવિ ચાલી, મુજસદનમાં જ્યાં બેઠા વનમાળી. રારધે૦ 
પ્રભુ રાધે મનાવ્યું નવ માને, જાણે બેઠા ચોગી સુનિ ધ્યાને; 
એમ ભણે નરસૈંયાચો સ્વામી, એકવાર જઈ મનાવે શિરનામી. રાધે૦ 
પદ ૯૨ સું? 
રમઝમ ડરતાં હીંડું જયો, પીચુજી પ્રેમ જણાવે રે; 
પ્રગટ થઇને પાતલીયોરે, નીત નીત મંદિર આવે રે. ૧ 
મરકલડો કરી કહાનજીએ, કંઠે બાહુડલી ઘાલી રે; 
તો શેહાગણુ થઈ ખહેની, વહાલાના ઉરપર મહાલી રે. ૨ 


* વિલાઈગ્ડવિલાગી-ત્રળગીને-ભેટીને-વિંટલાઇને. 1 આવ્યાં. 
4 પામ “નીત નીત લાડ લડાવે રે.” ખીન્તે પા? “નીય નીચ નવલા છંદ જણાવે ર્‌.” 


૨૯૨ નરસિંહુ સૈહેતા જુત 


સકલશણુગાર સજ્યો ધનથાઉં, નેણું નાથ નેહાલે રે; 
રમતાં રડું લાગે મજને, જાં વહાલો અંતર ટાળે રે. ૩ 
(પછે) સરવસ સોંપી શામલિયાને, ભાવ પરીને ભ્જીયે રે; 
નરસૈંયાચ્ચો સ્વામી નિરંતર માહુલું, ક્ષણ અળગો નવ કરીચે। રે. ૪ 
પદ €3 સું.-રાગ માલકાલેરો-ગેાડી* 
રમઝમ કૅરતી આડું સહેજે, જે વહાલે હુંને મળિયો ૨; 
સહિયર માંહે થઈશ પટરાણી,* ડુરીજનનો ભે હુરિયો રે. ૧ 
પ્રગટ થઇ વહાલે! મંદીર મહાલે, હું વહાલા સંગ રાલી રે; 
મહારા મનની વાતલડીરે, પ્રેમ ભરી ન કરાતી રે.1 ૨ 
સાશુ નણુદ્ટી પરહુરીઆ મૅ, પ્રીત થઇ પીયુ સાથે રે; 
ભણે નરસૈંચો સર્વસ્વ મહારંઝ સોંપું વહાાલાને હાથે રે. ૩ 
પદ હ૪ સઃ 
સાંભળ આજ આનુંદ વાધ્યો, હું ગાઉં મંગળ ગીત રે; 
લડે પાગર ભરાવીચે, પીયુશું આણી પ્રીત રે. ૧ 
મણ પાટ ઢળાવી, સોતીએ ચોક પૂરાવું રે; 
આગણડું દીશે રળીયામણું, કુલડે મેહ વરસાવું રે. ૨ 
લટકંતો આવે મહારા વહાલે, છેલડો તાણી તેડે રે; 
આરતી અગરૅે ઉતારું શામળિયાની, નેણાએ રસઘેરે રે. ૩ 
વદન નેહાલી વહાલા કેરું; વારી વારી આપું અધરદાન રે; 
સુરત સંગમે રસ વાધરે, હું વિલસ્રુ શામલવાન રે. ૪ 
નાના ભાવ પરી ઉરસાથે, સજી સકળ શણુગાર ર; 
નરસૈંયાચ્યો સ્વામી ઉરપર રા'ખી, કરું વિવિધ વિહ્ઠાર રે. 
પદ ૯પ સુ? 
તું નહિ માણુસા રે, ગોવાળિયા, તું નહિ માણુસા રે; 
તું નહિ ગામ ગરાસીયેોઃ રે, તું નહિ રાજ ઝુમારરે; ગોવાળિયા૦ 
રાક્ષસ માયો ઘાત કરી રે, દેવતાને આલ્યાં દાન; 
નંદ આહીર વસે વ્રજમાં, તું શાનું માગે છે દાણુરે;ઠ ગોવાળિયા૦ 
* પા૦ “સક્રાણી: 1 પા૦ “૦ ક્હાતજી સાથે કતી ર.” દિ 





શંંગારમાળા. ૨૯૨ 


અસો ગોકુળ કેરી ગોવાલણીરે, ને તું રે મથુરાનેો કહાન; 
નાત જાતમાં ફ્ોણુ પત તારી,* અમા નહિઆલીએ દાણુરે; ગાોવાળિયા૦ 
માસી મારી પય પીતાં રે, મામાને કાઢયો વંશ; 
નરસૈંયાના સ્વામી સગ રમતાં, નેહુ રાવણુ નેહે કંસરે; ગોવાળિયા૦ 
પદ ૯૬ સું? 
પરણુવા કેને પધાર્યા, પ્રભુ પરણુવા કેને પધાર્યો. ટેક. 
અગે પડ્યો તંબાોલનો ડબકેો, આ વરમોળના આંકા રે; 
ચતુરવર ચોરીમાં કાં બેઠા, હાવે શુંરે હીંડો છે હુરિ વાંકા રે. પરણુવા૦ 
કેોહુની હુરિ પલ્લું ક્યાંથી આણયું, વામણુડીનું શું બેઠ રે; 
આનાની તમે કન્યા લાવ્યા, શું રે જુઓ છો હુરિ હેડ રે. પરણુવા૦ 
આ નાનકડી તમે જુવતી લાવ્યા, એથી શું હાય નાનું રે; 
નરસૈંયા સરખા જાનેયા હશે તો, કેમ ખશ હરિ છાનું રે. પરણુવા૦ 
પદ €૭ સેં? 
કંઠેડાચોા ભૂષણુ સજની, 
અળગો ન મેલું દિવસ ને રજની. કંઠૅડા૦ 
હુરિ વિલોકતાં અધરરસ ચાખું, 
હુદયા સરસો ભીડીને રાખું. કંઠંડા૦ ૧ 
એ ભૂષણુ મહારે અંતરયામી; 
મનરજન મળ્યો નરસૈંયાના સ્વામી. કૈંઠંડા”૦ ૨ 
પદ ૯૮ સું-રાગ માલકાલેરેો-ગેોડી* 
જુષ્ણુ કોડીલો હું વર પામી, મહારો પ્રાણુ આધાર રે; 
સન્ઝુખ થઇને સાંઇડું લેતાં, હું વારી વારંવાર રે. ૧ 
મસમસતો મંદિરમાં આવ્યો, છળ કરી મેં સાહ્યો ૨; 
પ્રીત ધરી પાતળિચે સ્ટારે, ટુલવે ઉર સોહાવ્યો રે, ૨ 
માહી રહી એણે શામલિયે, શઠી રહું વદન નેહાળી રે; 
ભણે નરસૈયો ઘણા દિવસની, વહાલે વેદના ટાળી રે. ૩ 
પદ લટ સેં. 
ઝુટુંબ સહુકોએ કેડે લાગ્યાં, જલુ જણુ આગળ લવતાં ૨; 
હું માહુરે મનમાંહે ન આણું, પરહુરિ પાપ જલત? ૨.1 


--__--- (--3૦૦૦-અ૦૧૦ા૦મજમમાાલત--નતનડ-૦ામ૪૦સજઅસમનાવયાસલનમાતત. પરતાલાતર#રતનમવાસરરાર.કત૦મતતન----રન-૦ત૦૦--૦૦રઅ ૧૦૭૦૯ ં-૦-સ/૦૦૧૦૦ણ૦-૪૦૦ાસમન૬૦ઈમા'ાપલાળાન ગલકા -તણ,.ક--૦૦૦સ,તઇઓ6ણળ*સન-ન--મન---૦નજતજ,-નનતાઇ જતગ-લાન% હનન... ૦૭૦-0૬૦. 


* પા૦ “૦ કોણુ બડાહે.” 1 પા૦ “સમજના પાપ નીત ધોતા રે.” 


૨૯૪ નરસિંહુ મેહેતા રુત 


સકલ શાણુગાર કરીને અંગે, નેણું કાજલ સારું રે; 
ભામલડાં લઈ લીડું વહાલે, સરવસ ઉપર વારું ર. ૨ 
ગાય દોહીને ફધ કહ્યું રે, સરસ્ી શાકર ભેલું'૨; 
નરસૈયાચા સ્વામી ઘેર આવે, આગલ લઈને મહેલું રે. ૩ 
પદ ૧૦૦ સું. 
કાયર થઈએ તો ₹સ ના આવે, શામલિયાના સંગે રે; 
મગન થઇને સોહુન સાથે, ભળીચે અગોઝઅંગે રે. 
ભર નેખનમાં પીયુડો પામી, પ્રગટ થઈ ઘેર આવે રૅ; 
થઈ સકૂરાણી પ્રેમ ભરાણી, વહાલે! લાડ લડાવે રે. ૨ 
અંતર ટાળો ઉરપર લીધે, નેહે ક્રીધો વિવિધ વિહાર ર; 
નરસૈંયાચા સ્વામી અળગો ન કરું,મહારે પ્રાણુ આધાર ર. ૩ 
પદ ૧૨૦૨ સેં. 
કેસ કરી મંદિર રહીએ, 
વેણુ વગાડી ક્હો સખી કેને કહીએ. જેસન ૧ 
ક્રાસકાજ વીસર્યા મજના, વિરહુ અંગે અતિ થાચે; 
જાણું જઈને તન મન સોંપું, ષ્ુલી અંગે ન માચે રે, સજની. કેમ૦ ર 
ને કેઈ મારો નાથ સેલાવે, તો તેને પાચે લાગું; 
નરસૈંયાચ્યાસ્વામીનું એ બાઈરે, કામબાણુ ઉર લાગું રે, સજની. કેમ૦ ૩ 
પદ ૧૦૨ જીં. 
કામ ખાણુ ઉર્‌ લાગુ, 
રીતી રેતી રયણી સઘળી જગી ૨, સજની. કામ૦ ૧ 
(ક્ષણું આંગણે ક્ષણુ મંદિર માંહે, ટોડલે ઉભી રર્ડુ; 
માહારા મનની વાતલડીરે, પીયુ વિના કોને કહું ર, સજની. કામ૦ ર 
આ વેળા આવે મહારા વહાલે, તો હેડે હુરખ ન માચે; 
નરસૈંયાન્યા સ્વામોને પ્રેમ ધરીને, ભીડું રદયા માંહે રે, સજની. કામ૦ ૩ 


ર પદ ₹૦૩ જીં. 
કાહુનો રમ્યા રજની રે, રસીચો. કાહુનો રમ્યા રજની; 
આજનું સુખડું કોને આપ્યું, તે આ પૂછે સઉ સજની રે; રસીચે1૦ 


ચુંગારમાળા. ર્લ્પ 


શાકર ધાન્ય ધરીને વાહ, ખ્રુષ હુરિ અજની; 
તેલી વેળા ત્રિકમજી પધાર્યા, તે ચાલ ચાલે ગજની રં; રસીચે1૦ 
સૂર ઉમે સહુ સાધત સાધે, તે લજન કરી ભ્રજની; 
નરસૈંયાચા સ્વામી સાથે રમતાં, તારું નફ્ટપણું* તજની ર; રસીચે।૦ 
પદ ૧૨૦૪ એં, 
કહાં જાઉંરે વેરણુ રાત મલી, કહાં જાઉંરે વેરણુ રાત મલી. ટેક. 
ચારા નયા સોચમુટા જયા, જેઈ વળી સારી રાજ ગલી; કહાં૦ 
પીંડી ફાટે મારા પાયા દુઃખે, ફુઃખનાં દળણાં દળી ર દળી; કહાં૦ 
નરસિંહુના સ્વામીએ વેણુ વજડી, તેરે સમે *'મારી આંખ મલી; કહાં 
પદ ૨૦૧૫ મું 
કરું વિડ્ાર રયણી રંગે રમતાં, મૂકી મારા મનની લાજ; 
સુંદિરિવર શામળીચો, આવે, પૂરે મારા મનનાં કાજ. કૅરું૦ ૧ 
સેજ સમારું કુસુમ લઇને, નાના વિધના કૅરું શણુગાર; 
દીપકને અજવાલે ઉભી, રુદયા ભીડું દેવ મોરાર. કૅરં૦ ૨ 
થે નિરભે ને વહાલો વિલસુ, અંતર ટાળી આપું અંગ; 
નરસૈયાચા સ્વામીનું સૂખ દીઠે, તમ તમ મનમાં વાધે રંગ. કરું? ૩ 
પદ ૧૨૦૬ કું 
ક્યમ કરીએ ને કેમ રહીએ, વાહુલેો વેણુવાહે અવી તવ્વેહુ થાય; 
કામકાજ હુ ઘરનાં ભૂલી, નવા મારું મન કુમલાય. કયમ૦ ૧ 
મન મારું મારા વાહુલાશું, ખીજું મનમાં નવિ આવે; 
નંદ નંદન વિણુ રહ્યું નવિ જાવે, શામળીયેો તે સુખડું1 નચાવે. કયમ૦ ૨ 
ફોણુ ઉપાય કરું ૨ બેહુની, સુંદિર્વર આવે ઘરમાંહે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી નયણે નેહાાલુ, અંગોઅંગે અસિ થાચે. ક્યમ૦ ૩ 
પદ ૧૦૭ સુ-રાગ સામેરી? 
વાહુલાને વછોડી રે, દિન મારો કેમ જશે રે, 
મનમાં સોટી વિમાસણુ થાય; 
મેં ના રે રહેવાય, હરિ શ્ુખ નયા વિના રે, 
ર આઇ મારે એક પલક યુગ જાય. વાઢુલાને૦ 
* પાઠ. “લંપટપણું:” 1 પા૦ “૦ સનડું નચાવે.” 


૨૯૬ 


નરસિંહ મહેતા મુત 


સજની શાન સર્વે ગઇઈરે, 
અકરને શે ન થચો પિંડ રોગ; 
રથને જોડી રે; ગોઝુળ આવીયો રે, 
અસા! અખળાને પાડ્યો વિનેગ. 
નગર ધૂતારું ર, કે નાથજી દેખાવડુ ર, 
દેખી સુરનર સ્રુનિવર જાતા મોહી; 
નગર જેવાને ર, નાથજી જાશે! નહિ રે, 
વાહુલા કંઈ કામણુ કરશે વાહુલા સોઈ. 
મથુરા નગરની ૨, નાર મીઠા બાલણી રે, 
તેની તમે વાત ન પરતા કાન; 
હાજી હાજી કરતાં ર્‌, નાથજી હીંડને રે, 
નીચું નિહાળીને ચાલન્ને શામલવાન.* 
વખત વિચારી રે, નાથજી શે ના કૅહેતા રે, 
$ુઃખ દેખાડનેો ન દીન દયાળી; 
જીવણુ હમારા રે, નઇ વેહેલા આવન્ને રે, 
કુઈ રદેહઢુની લેજે સંભાળ. 
ઝાંખી ના નેશે રૈ, મામાજીના મહેલને રે, 
જાએ તો જેઈને ન રૅહિતા રાત; 
હળવે વિખ પાશે ર, નાથજી હેરવી ર્‌, 
વાહુલા મારા કર્હું શિખામણુની વાત. 
મલ્લને અખાડે રે, મલ્લને મારને ર, 
મારને મથુરા ફેરો રે રાય; 
પાછેને ડગલે ર્‌, પાછા તે અહિં આવને રે, 
વાહુલા મારા ગુણુ નરસૈંચો ગાય. 


પદ ૨૦૮ સઃ 


વાઢુલાને૦ 


વાહઢુલાને૦ 


વાહઢુલાને૦ 


વાઢુલાને૦ 


વાહઢુલાને૦ 


વાહુલાને૦ 


મોહી રહું મન મહારું, વહાલાજી ઉપર સર્વસ્વ વારું; સોહી૦ 
પ્રેમ ધરી પધરાવ્યા મંદિરમાંઠ કંઠે બાહાડલી વાળી; 
હાસ્ય કેરે મેં ઉરપર લીધો, ભીડ્યો અંતર ટાળી રે; સૈહી૦ 


* પામ “નીચુ નેહાળીને ભેટને સાચે ચામલવાન.” 


“સડ નરળાાળજનાનાશમસમઇકાા,, જજલ 4 #:-૦૦૦૦--.---._-ાનનણભબ જગામ સૂતક તમાન”. 


શૃંગારમાળા. ૨૯૭ 


મહારું સુખ તો મેં કલ્યું નવ જાચે, વહાલેજી વહાલ જણાવે; 
નરસૈંયાચો। સ્વામી ભલે મળીઓ।, લટકંતો ઘૅર આવે ર; મોહી૦ 
પદ ૧૦૯ સું. 
મોહી રહી પીઉનું સુખ જેતી, રસમાં રાતી તાલી દેતી; 
વહાલાર્શુરે વહાલ ધરીને, સુખ ઉપરસુખ સુકી જતી રે. મોહી૦ ૧ 
નાના ભાવ જણાવે ભ્રષુટીમાં, શણુગટ્ડો લઈ વાળે; 
ભણે નરસૈંચો। પ્રેમ ભરાણી, અવળો અંબોડો વાળે રે. સૌહી૦ ૨ 
પદ ૧૨૦ સુ. ક 
ભ્રુજબળ ભીડું રે વહાલે, રંગભર રજની રમે ૨ રસાલે; ૯ુજ૦ 
શાં શાં સુખ આપુ સેજડીયે, પહેરું નવરંગ ફૂાળી; 
કેસમસવી કાંચલડી ઝલકે, સાઇડું દીઉ વાલી વાલી રે; ભુજન ૧ 
જેમ જેમ રીઝે શામળીચે।, તેમ તેમ સંગમ મહાલું; 
નરસૈંયાચા સ્વામી ઉરપર રાખું, ક્ષણુઅળગોનવિ ટાળુર; ભ્રુજબ ૨ 


પદ ૧૬૨૨ સું? 
ભુજબળે ભીડું ભાવ ધરીને, શામલીયાશું રમતા ૨; 
અંગો અંગે આનંદ વાધ્યો, મહારા ઉરપર ધરતાં રે, ૧ 
સેજ સમારું નાના વિધની, લુષણુ ભાવે અંગે ૨; 
સુંદિરિવરશું સાંઇડું લીજે, રેણી રસમાં રંગે રે. ૨ 
માન નિવારી વહાલા સાથે, મહેલું મનની લાજ 3; 
ભણે નરસૈચો મારો સોહન, પૂરે મનનાં કાજ રે, ૩ 


પદ ૨૬૨૨ સુ? 
કાંબખળી એહાડો રે કાહાન, મારી ચુંદડી ભીજે; 
નહીં કાં સુને રદયા ભીડે, અંગ ઉઘાડું પૂજે ર; મારી૦ ૧ 
સ્તેઠુ ધરી શામલીયા વાહુલા, રંગભર સાંઈડાં લ્રીજે; 
કંઠ ધરીને બાંહાડલી ૨, અધુર અમૃત રસ પીજે ૨; મારી૦ ૨ 
ઝરમરીએઓ આ મેહુલો વરસે, દાદુર નેરે ટર્ડુકે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી(ના) સંગમમાં,મેઘ ને વીજઝખુકે ર; મારી૦ ૩ 


જ 


ર૯૮ નરસિંહુ સૈહેતા કૃત 


પદ ૧૨૩ સું. 

મીઠડાબોલા નાથ રે, આવોને મારા મીઠડા બોલા નાથ; 

એક ઘડી એકાંતે આવો તો, કહું મારાં મનડાં કેરી વાત ર; આવેોનેન 
આજે આનંદ અતિ ઘણે વહાલા, વહાલે પ્રેમે સાહ્યો હાથ; 

તરીયા તોરણુ દ્વારે બંધાયું, મગદલ ખવડાવું સારી રાત રૈ; આવેને૦ 
વૃંદાવનકી કુજ ગદ્યીમે, સહુ સખીઓને સાથ રે; 

નરસૈંયાના સ્વામી સંગ રમતાં, હુવે તો થયે પ્રભાત રે; આવોને૦ 


પદ ૧૨૧%૪ સું-રાગ માલકાલેરેો-ગેોડી* 


સીઠા માંહે મીઠો મોહુન, ચિત અમારે ચડીએ ર; 
એકાંતે આણીને હુળવેશું, મેં મહારે ઉર ધરીએ રે. ૧ 
જોબન માંહે જીવન મહારા, ભલી પેરે ભોગવશું ર; 
સાસુ નણુદી છઢટકાવાશે, તો તેને પરહુરશું ૨. ૨ 
લજ્જા શાની પીયુશું માની, સઘળે વાત જણાણી રે; 
ભણે નરસૈચો ફૂલી હીંડું, પીયુજીના રસ માણી ૨. ૩ 
પદ ૧૨૨૫ સે? 
મંદિર માંહે મોહુન મહાલે, ષ્રુલી અગે ન માઉં રે; 
વાળી વાળી વદન નેહાલું, ભામણુડલે હું જાઉં રે. ૧ 
વિધવિધનાં સોત્રણુ પાટ સોહાવે, વહાલે મોતીએ ચોક પૂરાવું રે; 
વિધવિધનાં હું કરુંરે વારણાં, કુંકુમ છડા દેવરાવું ૨. ૨ 
શણુગારે શોભંતેો. કરીને, આગળ અગર ઉવારું રે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી કંઠે વિલાગો, સહી સોહાગણુ થાઉ રે. ૩ 
પદ ૧૬૧૨૬ સે? 
મારો વહાલેોજી વરણાગીયો; મારો૦ ટેડ 
શામળીયા મારા વહાલા સાન ડૅરું છું, 
સ્રાન કરીનૅ સાર્દ ફૅરું છું; 
કે વાર તો ઘેર આવ મારા વહાલા, 
નયણુ નિહાળું ને નેઢુ ધરું છું. મારે૦ 


ચુંગારમાળા. ૨૯૯ 


કોમળ અંગ કોમળ કેર સરખા, 
ને લક્ષ્મીવર. લિલે વિચરું છું; 
'નંદમુવર્‌ના રંગા ચંગા, 
તે આવ્ય ને વાગા ભેટ પરું છું. મારો૦ 
જે દીન દેખું સાહી દીન લેખું, 
બીજુ જીવ્યું બાળ પરુ છું; 
નરસૈંયાચો સ્વામી કહું છું ઝમે, 
અસર્યાદ્િયા પાગ (વન) છુછું છું. મારો૦ 
પદ ૧૨૭ સું, ' 
મારો વહાલેોજી:આવ્યો આંગણુડે, વેણુ મછુરી વાહુતો રે; મારો ૦ 
મંદિરેમાંથી હું આનંદી, જઈ મેં ઉર પર લીધો ર; 
સૂક્તાથાલે વધાવ્યો વહાલે, વિનય કૅરી વશ કીધે ૨; મારો ૦ 
લેહેડંતો ખેહેકંતો દેખી, સેજ્ડીએ પધરાવ્યો ૨; 
ભણે નરસૈચો સુખની સીમા, શામળીચો। ભીડાવ્યો રે; મારો ૦ 
પદ ૧૬૨૮ સું? 
મારો વહાલોજી વરણાગીચેો, મસમસતો હસતો આવે રે; 
છોગાળોે અતિ છેલ છખીલેો,; સોહુ ધણા ઉપજાવે રે. સા૦ ૧ 
લેહેકંતો બહેકંતો આવે, કોટે કૌસ્તભ મણીચી માળા ર; 
સંગમ આવે અતિ સુખ "પાવે, કરે વિલાસ રમણુના ચાળા! રૈ. મા૦ ૨ 
ઠ્ ગ દ ઝર ઝર 
નરસૈયાચો સ્વામીશું મલીયો, રુદયા સરશે! ભીડે ૨. મા૦ ૩ 
પદ ૨૬૨૯ સું-રાગ માલ ડાલેરેો-ગેોડી* 
માણે માનની રાવ કૅરંતાં, નેણે નેણુ મેલાવે ર; ૦ 
અંગો. અંગે આનંદ વાધ્યો, ભામની ભાવે ભાવે ર, સાણે૦ 
કદ્રપ કોટ સરીખો સુંદર, સન્સુખ સાન કરતી રે; 
શ્યામા સર્વે શામલિયાનું, વદન નિહાળી વરતી ર. માણે૦ 
માતા જાણે મારો મોહુન, શશી આગળ રમતો ૨; 
ભણે નરસૈંચો અહરનિશ ગોપીમાં, ગોવિંદ પ્રેમે ભમતોરે*. માણું 
 * પ્રામ “ગોપી ગોવિદના ગુણ ગાતીરે, નરસે તેમાં ભમતા ર.” ૨ 





૩૦૦ નરસિંહુ સેહતા જ્ર્ત 


પદ ૧૨૨૦ સું# 
માણુંરે માણું મતમોહુન, વદન નેહાલી વારંવાર; 
રુદયા સરખો ભીડી રાખું, મહાસૂર્યો વન સીંચણુહાર, મા૦ ૧ 
સકળ શ્રૃંમાર કરું હું અંગે, મૃગમદ અંજન નયણે સાર; 
તાલી દેતાં વટાલાજીશું, દીમકે ગ્રંઝરના ઝમકાર. મા૦ ૨ 


કઠે પરસ્પર ખાંહાડલીરે, મારો જીવણુ પ્રાણુ આધાર; 

નરસેયાચો સ્વામી અલગેો કૅયમ મહેલું, સુંદર સેજડીનેો શણુગાર. મા૦ ૩ 
પદ ૧૨૨ સુ? 

મારગ જાતાં મલીચે સુને, સાન કરી હું ચાલી ર; 

પાછળથી આવી પાતળીચે, કંઠે ખાંહાડલો ઘાલી ર, સારગ૦ ૧ 

પ્રગટ થઈ હું સહીઅર માંહે, તે શું છાના રહોએ ર; 

અંતરટાળી આલિંગન આપ્યું, વડાલે ઉરપરધરી રહીએરે, મારગ૦ ૨ 

શામળીઆને સંગમ રમતાં; હું શોહાગણુ થાઉં રે; 

નરસેયાચા સ્વામી અમ ઘેર આવે, ભ્ામણુડે હું જાઉં ર. મારગ૦ ૩ 
પદ ૨૨૨ સું. 


આળી ખળવંત સુંદિરવરશું, વાદે ચડીને વિલસે રે; 

ગમેક એકને આગળ આવીને, જાણે જળધર વરશે રે, બાળી૦ ૧ 

માનની સોહુન રસમાં રાતાં, કરતાં મધુરાં ગાન ર; 

પ્રેમે ભરાણી પ્રેમદા ભારે, રહી નહિ શુદ્ધ બુદ્ધ સાન ર. ખાળી૦ ૨ 

મગન થયા સન માંહે જાણે, કંઠે વિલાગી કહાન ર; 

ભણે નરસૈંચો સહુને સન્ઝુખ, કરતાં અમૃત પાન રે. ખાળી૦ ૩ 
પદ ૨૨૩ સું.-રાગ રમતી? 

અચૈયા પીઉને શેરે સંભારે; 

અબલાના હેડા હાયરે સફોમલ, વેણુને બાણુ એમ કાં મારે, બ૦ ૧ 

અધોજની જલ નયણુ ભરાણાં, શખ્ટ સુણી સુણી તારે; 

તોચેરે ખધૈયા તું અરે પાપીડો, જનમનેો વેરી મારો. બ૦ ર૨ 

પંખી પીડ મ જાણુ પીઆરી, ગુણુવંત કયાં થયો! ઘહેલે.; 

નરસેંયાચા સ્વામી સગમ આવત, વાટે ખષૈયો બોલે વહેલે. બ૦ ૩ 


શુંગારમાળા. 


પદ ૧૨૪ સુ-રાગ રામગ્રી* 

આઇ માર તાણે।વાણે થયે; 

તે મારી સાસુડીએ સંચલ લહ્યો, તો લોકે લાજ હુવે ભય કીચે।. 
વારે વારે વારુરે વીઠેલા, મારગ જાતાં પ્રીત ન કીજે રે; 
મનની વાત તે મનમાં જાણી, આપણુ કેલ કરીજે રૈ. 
જેને જેશુ પ્રીત હોય રે, તે દેખી તે સોહીએ ર; 
સ્નેહુતણું દુઃખ દેહુલું બાઈરે, તે જાણે જવલ્યોે કોઈએ ૨. 
દેડુ દાઝા પણુ સ્નેહુ મ દાઝો, જે હૈચે હુરી વસ્રીયા ૨; 
ભણે નરસૈંચો ભૂતલ થોડા, હરીરસ કેરા રસીયા રે. 

પદ ૧૨૫ સે-રપ્ગ માલકાલરે-ગોડી* 
ખળીઓએ। ખાથ ભરીને રાખા, શું કરશે પેલા દૂરીજન લોક ર; 
હું રંગ રાતી પીઉ સંગ સાતી, જે બોલે તે જાણું ફેક રે. 
મહારા પીઉશું રંગ ભરી રમતાં, ગાજી લાજે રહીયે ૨; 
સજ્જન અમારે શામલિયો। તે, ક્ષણુ અળગો નવ કરીયે ર્‌. 
પ્રીત બંધાણી થે સકૂરાણી, મુષ્ણુ કોડીલો પામી ૨; 
ભક્તવત્સલ મળીઓ પેહેલે, નરસૈંયાચો સ્વામી રે. 
પદ ૧૨૨૬ સુ-રાગડાલરે-ગેોડી* 

માણીરે મહારો મનસોહન, સુરત સમે હું જીતી રે; 
ચાર પહોર મેં જતાં ન જાણ્યા, રજની રંગે વીતી ર્‌. 
જાણું વહાલે મંદિર મહાલે, ક્ષણું અળગા નવ કરીચે ર; 
નિશદિન સુંદર શામલિયાને, ઉરપર રાખી રહીયે ૨. 
ખીર ખાંડ ઘૃત સુંદર તાવી, વહાલા આગળી ધરીચે ર; 


ભણે નરસૈંચો વહાલા ગમતું, તે તે આપણુ કરીયે રે. 
પદ ૧૨૭ સું-રાગ માલ કાલેરે-મેોડી* 

પામી રે વરવારુ રે સજન, કહાન કુવર રહિયાલો રે; 

મારગ જાતાં હું વેધાણી, ભેઈ કંટાનના નેણુનો ચાળો રે. 

વાહે વહાલે વેણુ રસાળી, તિમ તિમ વ્યાઇુલ થાઉં રે; 

સુખ તે સોહેન એશ્હેન વેલડી, કેમ કરી મંદિરે જાઉં રે. 


૩૦૧ 


આરઈ૦ જ્‌ 
બઆઈ૦ ૨ર 
ખાઈ૦ ૩ 


બાઈન૦ ન્વ 


માણી૦ ૧ 
માણી૦ ૨ 


સાણી૦ ૩ 


પાસી૦ ૧ 
'પાંમી૦ ૨ 


૩૦૨ નરસિંહુ સેહેતા કુત 


દુર્જન દેખતાં શામલિયે, પાલવ મહાર ઝાલ્યો ર; 
ભણે નરસૈંચે। હું નવ બાલી, મહારા ઉસ્પરરંગે મહાલ્યો રે. પામી૦ ૩ 
પદ ૧૨૮ સું? 
એક્વાર આખા દીન માંહે વાહુલા, તમશુ વાત ન થાય; * 
કામકાજ મારે ચિત ના આવે, મંદીરમાં ન સોહાય રે. એક૦ ૧ 
જાહેર તમશું પ્રીત ખંધાણી, તે કહે તે સોહાયે; 
છાનો સ્નેહુ તે ્મઠિ લાગે, પ્રગટ થચે પત જાચે ર. એક૦ ૨ 
એકવાર એકાંતે રમતાં, ખાંહેડલી કંઠે સોહાચે; 
વાળી વાળીને આજ્ચિંગન લીજે, તવ રુદીયા ટાઢું થાયે ર, એક૦ ૩ 
સુંદરીયાંચા ક્વભાવ એવા, પીયુજી વિના ન સોહાચે; 
નરસૈંયાચા સ્વામીને સ્નેહુ મ જાશે, લાગુ તમારે પાચે રે, એક૦ ૪ 
પદ ૨૨૯ સે 
અખળાને ખળ નાથ તારું; 
આવેોરે શામળિયા; તન મન તમ પર વારુ. અખ૦ ૧ 
સમૂળ શ્રુંગાર સને મેં અંગે, પહેરી પટોળી સાર; 
સેજ રચીને પંથ નેહાછીં, ઉભી મંદિર દ્વારરે વાહુલાજી. અખ૦ ૨ 
દિવિડીએ અજવાળ્યો પ્રેમે, પ્રકટીએ તે અપાર; 
નરસેયાચો સ્વામી હુસતો આવ્યો, અખળાને પ્રાણુ- 
આધાર વહાલાજી. અખ૦ ૩ 
પદ ૨૩૦ સું? 
સવધેસ વારુ એ વહાલા ઉપરી, નિશરીન રમતાં રંગે રે; 
આઠે પહોર ન સુકુ અળગો, પ્રેસ ધરી પીઉ સંગે ર. સ૦ ૧ 
મંદિર માંહે આવે વાહુલેો, જ્યમ માગું તેમ નેગું ર; 
સુંદરવર શામળીયાને હું, અળવે ઉરપર માગું ર. સ૦ ૨ 
શું કરશે હુવે ટૂરીજન સૂજને, વાહુલોજી પ્રીત્ય જણાવે ૨; 
નરસૈંયાચો સ્વામી મહારંગમાં, તે અણુતેડ્યો ઘેર આવે ર. સ૦ ૩ 
પદ ૬૩૬૨ સુત્રાગ પ્રભાત? 
હુજી ન ધરાયો રખા તે રમતાં, ચાર પોહે।ર નિશા નિકેર નિમગતાં.--ટેક. 
અધર સુધારસ પીજી પીજી પીધિરે, કેસરી કામને મેં પુંઠડી ન દીધી ૨; હુજી. 


ખ૭ 


શુંગારમાળા. ૩૦૩ 


પીન પથેોધર પાખર કીધીરે સુરતસંત્રામે હું વઢતી ન બીધી ૨; હુજી. 
નખ શીખા લગે તાડી તાકી મૂકીરે, કેસરી કામશું વહતી ન ચૂકી ર; હુજી. 
ઉદ્યો દિવાકેર "રજની વીતીરે, નરસૈંયાચા સ્વામી સંગમ જીતી ૨; હુજી. 
પદ ૧૩૨ સું-રાગ પ્રભાત* 
નીત નીત લાછવર લક્ષણુ રુડાં, સોટેરાં થઇએ રે વમ બોલીએ ડૂડાં. 
માત યશેદદા જાણેરે માહારે। લાડકે। સુત્ર, વાહાલાજીએ ઠામઠોામ માંડ્યાં ઘરસૂત્ર. 
જેટૂનું ખ્રહ્માદિકે ધ્યાન ધરે સુર સુનિ ગાચે, ટૃષ્ટે પડી નાર્ચ વિના રમી ન જાયે. 
શીખ દેતાં દુભાશે। મા શામળા કાહાન, નરસૈયાએ એ ના*્યને દીધું સનમાન. 
પદ ૨૧૩૩ સું. ' 
વહાલાજી તસોરે નહાનડીઓઆ, અસોરે નહાંનડેલાં, સરખે સરખી જેડ મળી; 
પહેલું આલિંગન દો! મારા વાહાલા, પછે અમો દેઈફશું લળીઅલળી. 
સુંદરીયાચા સ્વભાવ છે એવે, પીય્ુને મળવા હિંડે ઘણું; 
આલિંગન એણીપેર દો મહારા વડાલા, રખે હુમ દેખે હુબક જણું. 
તમે નહાના હું ઢુજી નહાની, નણુદી આધાં પાછાં ફરે; 
સાસુને ઘેર એ લાડકડી વહાલા ર, તે અમ વારી ક્યમ ઓસરે, 
શું કરે સાસુ જું કરે નણુરી, જેટુના હૃદદેમાં હું રે વસ્ચે!; 
નરસૈયાચા સ્વામી સ્રુજશું રમતાં, સંસારમાં તેને ભેય રે કશે. 
પદ ૧૩૪ સુ-રાગ પ્રભાત? 
પાછલી રાતના પધારિયા નાથજી, ઘૂમતે લોચને અંગ ડોલે; 
બેટુ પાસા સુંદરી, ખાહે કંઠે ધરી, શોભિત ભવન કે! નહીરે તોલે. પા૦ 
હુંરેસન્ઝુખ હુઈ, રીસ મનની ગઈ, ઉભી રહી ચક્તિ ગતિ પ્રેમ નિરખું; 
પ્રભુયને રસભરી, સુખદાજ શવરી, નાર સૌભાગ્યતા નેઈરે હુરખું, પા૦ 
ચોકતણા ચાર, ચરણુશું સુક્તિ ધરી, પ્રભુને પધરાવિયા પલંગ પીઠે; 
ભોગ સંનેગથી, અધિક સુખ ભોગવ્યું, એરે સુરત એણીપેર દીઠે. પા૦ 
ભણે નરસૈંચો નિત નેહુ તે નવનવા, જાહાંરે ગોવિંદ ગુણુની સમાધી; 
શું જાણે ખ્રહ્મા સુર સ્નેહુની વારતા, ભર્યો અધિકારની આધિવ્યાધિ. પા૦ 
પદ ૨૩૫ સુંન્રાગ મ્રભાત, . 
પલંગ પાચે તને કુસુમમાળાવડે, બેટુ કર ખાંધ્યો 'લાજ લેપી; 
માહેરે મંદિરિથકી કેણણુ મૂકાવરે, શું કરશે સહું રોક્ય કોપી, ૫૦ 


૩૦૪ 


નરસિંહુ મહેતા કુત 


તું વનમાળી કાહાવે, હું કુસુમ વનવેલડી, નીર નિત સીચતો કાં અરેપી; 
ભમર જાએ ષ્રુલ, છુલ મકરંદ વશ, કમળમાં હેત ન રહ્યોરે રોપી. ૫૦ 
પ્રીતનેદ કરનાર પ્રેમના પાત્રશું, તન મન પ્રાણુ વ્યાં સેલે સોંપી; 
ભણે નરસૈંયો જિમ રીસ ઉતરે, તિમ તું શિખ શાણી દે રે ગોપી. ૫૦ 
પદ ૨૩૬ સું-રાગ પ્રભાત? 
સાંભળો કામની કુષ્ણુ કામી કેહે, તાહુરા મંદિરથકો નહીરે જાઉં; 
અવર કે! નાર નહીં તૂજ સારખી, જેડુને ફૂલ કરી હુ બંધાઉં, સાંન 
તું વનવેલડી, હું વનમાળી, સીંચવે સમર્શ દ્રષ્ટિયે કરં; 
તુજ પાસામાં લે રાં શીતલ પાણિ ધરી, પ્રેમની વાડ કરૂં. સાં૦ 
સાંભળો સુંદરી એમ કહે શ્રીટુરિ, જેની ફૂલમાળા કરી હું રે ખાંધ્યો; 
ચૌદ ભુવનતણાં બંધન છોડવું, મેં જાણ્યું તૈ મોહિની મંત્ર સાધ્યો. સાં૦ 
માન તું માનની, માન માગી કડું, નહીં તજું મંદિરમાં બાલ દીધો; 
નરસેંયાચા સ્વામી, સર્વે રસ લહ્યો, સુરત સંત્રાસે આધીન ક્રીસ. સાં૦ 
પદ ૨૩૭ સું-રાગ પ્રભાત* 
સેહેલ પીતાંબર, અંખર માહરં; સુરજ ઉગ્યો સુઇ કેયમ રહીએ; 
અમ ધર સાસુ નણંદ જડી વસે, કંથ પૂછે ત્યારે શુંરે ક્ઠીએ. મેન 
સાવજ શખ્દ કરે અતિ સુંદર, દીપક તેજ તો ક્ષીણુ થાએ; 
કંઠથી મુસુમનો હાર કરમાધેચો, ખાહેર રાગ પંચમ ગાચે. સે૦ 
તું તારે મંદિરે, પ્રેમશું ષોઢીઓ, માહેર મંદિરિયે ટ્ર જવું; 
લોકની લાજ, લોપીરે લક્ષ્મીવરા, હું રે વળતી હુવે નહીં રે આવું. મે૦ 
ધેન રેહાવી ઘેરરે, વાછરુ વલવલે, મહીરે વલેવવું આજ માહારે; 
કંઠથી ખાહાર કાહિ કમલાપતિ, કાલ આવે ઢુવે કેણુ તારે. મેન 
સુરત સંગ્રામની, શાંતિજ હુઈ, રહીરે ઉજાગરી, શીશ નામી; 
નરસૈેંયાચો સ્વામી સુખસાગર પોલ્યિ।, વિરહુની વેદના ત્યારે વામી. મેન 
પદ ૧૩૮ સુ? 
અસશું કપટતહ્‌ી વાતજ છાંડ મારે ઘેર આવો તો; 
કાઈ ઉકૂાંડ મ માંડ, મારે ઘેર આવે તે. 
જુડાં જુઠાં મ બોલીશ, જાણું તારી વાત; 
- નીશા વશી રમી નાહાશી, આવ્યો છે પ્રભાત; 


ન 


રાંગારમાળા. ૩૦૫ 


અંગચેહેન તારે દ્દીસે છે ઘણાં,” 
જેઇને વીમાસી બોલે ચતુરસુજાણુ; 
ઘેર આવ્યોરે જ્ેં ન દીજે માન, 
નરસેયાચા સ્વામી સુખનું નિધાન; મારે૦ 
પદ ૨૩૯ સુ-રાગ કેદારે!? 
સસીરે સાંજનાં, સોડમાં સુતાં, નણુદલીએ સાદ કીધો; 
હુવું પ્રભાત, પીયુ થયો ઘેલો, ઉંઘરેટો જઈ સૂતો. 
હુરિનિં પીતાંબર, સેજે રહ્યુંર, પાલટીને ચટફૂલ ગયો; 
ક્યમ કેરી વનજાઉંરે મહી વેચવા, ૬ુરિજિન લેકે બોલ કહ્યો. 
દીઠેડે ડાઢ ગળે,અસતીઆ ખડું ખળે,તો અભિમાનશુંરે કરીએ; 
નરસંયાચો રવામી ભલે મળિયો, ભવસાગર ઉતરીએ. 
પદ ૧૪૦ સું. 
કેસર ભીના ક્હાનજી, ડસુંબે ભીની નાર; 
લોચન ભીનાં ભાવશું, ઉભાં નંદદ્વાર, 
બેમાં સુંદર કોનેક્હીએ, વનિતા ને ખ્રીજનાથ; 
પરખી પરખી ધરો તમને, માણુકડાં બેહુ હાથ. 
વેગે યુજે પધાર્‌ીયા, તો લચકે થઈ ઝગઝોળ; 
નરસૈંયાચો સ્વામી ભલે મળિચો, રંગતણા। ખડું રોળ. 
પદ ૧૪૬૧૬ સુ-રાગ રામગી* 
મોહ્યું રે લટકે, મારું મન સોદ્યું ૨ લટકે.-ટેક. 
ગાતર ભંગ ક્રીધાં ગિરધારી, જેમરે માર્યા ઝટકે; મારું મન. 
વેણુ વજાડી વહાલે મારે વનમાં, રંગતણે કટકે; મારું મને. 
મન મારું સોળીડેરે અઢકયું, પેલે પીતાંબર પટકે; મારું મન. 
નરસૈંયાના સ્વામીની સંગે રમતાં, રસ વાધ્યો ચટકે; મારું મન. 


પદ ૧૪૨ સુ-સગ રામગી? 


કામણુગારોર, ક્હાના તું તો કામણુગારો ૨. ટેકે 
સને કાંઈ કામણુ ડીષારે, મારા ચિત્ત હેરીને લીધાં; કદ 


કબ નરચિંહુ સહેલા મુત 


સારી સાસુડી સંતાપેરે, પેલી નણુરી એળોબા આપે; કંહાના. 
સને ભેોજનીયાં નવ ભાવેરૈ, મને નિદ્રા તે કાઇપૅરે આવે; કહના. 
સને પગની ભરાવી આંટીરે, મને સ્રુખનાં તંબોળે છાંટી; કૅહાાના* 
હુંતો પૂરણુ પદને પામીરે, મને મળ્યો નરસૈંયાના સ્વામી; કહના. 
પદ ૧૪૩ સું-રગ રામમી* 
મુઝુમને પગલે, પધારો હુરિ ઝુમકુમતે પગલે. 
લડસડતા સોહન ઘેર આવ્યા, ડેગમગતે ડગલે; પધારે૦ 
ઝુસ્તક પાઘ, પીતાંબર સોહિયે, નીલાંબર ડગલે; પધારો ૦ 
સુખ ઉપર શ્રમ જળનાં મોતી, તો દીઠેડે મન હુરી લે; પધારે ૦ 
સસમસતા મોહુન ઘેર આવ્યા, લડસડતે ડગલે; પધારે ૦ 
છૂપીને છેગાળે* છેતર્યા, જ્યમ મીનને બગલે; પધારે।૦ 
રુધલે મેહુ વૂડ્યા નરસૈંયાને, આંગળલે1 સઘળે; 'પધારે૦ 
શાકર કેરા કેરા પડ્યા રે, તો રસ વાષ્યો ઢગલે; પધારે ૦ 
પદ ૨૪૪ સું* 
તારા દલડાની વાતો સૈ જાણીરે, ગીરધર દાણી રૈ. 
આણી રેરડીએ લુંબો નેઝુંબો, પેલી દેખે છે સેયર સમાણી ર. ગીરધર. 
સૌસખીઓએમાં વહાલા સરખુંરે જાણી, ના ગણે ટ્ધ કે પાણી રે; ગીરધર. 
છેલપણું મૂથી ઘોને છબીલા, અસે કહીશું નંદાજીની રાણી રે. ગીરધર. 
વૃંદાવનને મારગ જાતાં, મારી નવરંગ ચુંદડી તાણી રે; ગીરધર. 
નરસૈંયાના સ્વામી સંગે રમતાં, મારી અંતર પ્રીત લપટાણુ। રે. ગીરધર,. 
પદ ૧૪૫ સું? 
અને રોકે છે કાનવર દાણીરે, નહિ જાઉં જમના પાણી રે, 
એકવાર જમના પાણીરે ગયાંતાં વહાલા, મારી સાથે સૈયર સમાણી રે. સને. 
વંદાવનને મારગ જાતાં, મારી નવરંગ ચુંદડી તાણી ર, સને. 
જેરે પાણી મોકેલવાંરે હોય તો, સાથે મોકલે સૈયર સમાણી ૨. સને. 
મરકેલડે મારાં મન હેરી લીધાં, હું તો લાલચમાં લપટાણી ર. મને. 
'નરસૈયાચા સ્વામીની સંગે રમતાં, હું તો મોહુનસંગમાં માણી ૨, સને. 
* પાઠ, “ઇખીલે.” 4 પડે. “આંગણિયે.” લી 


શુંગારમાળા. ૩૦૭ 


પદ ૧૪૬ સું? 


તું મારે ચાંદલીએ ચૉટ્યો, રાજ સારા સુરતમાં* શાંમળિચો ર; 
ક્ષણું એક વહાલા અળગા ન થાઓ, રાજ પ્રાણુજીવન વર પાતળિચો રે. તું મારે, 
ખડકીએ નેઉં યારે અટકીને ઉભો, બારીએ જોેઉઊં ત્યારે બેઠો ૨; 
રોરીએ જેઊં ત્યારે સન્ઝુખ આવે, વહાલો અમૃતપે અતિ મીઠો ૨, તું મારે. 
જમતાં જેેઊં વારે મારી નેડે બેઠે, સૂતાં નઊં મારી સેજડીએ ર; 
વંદાવનને મારગ નાતાં, આવીને વળગ્યો મારી બેલડીએ રે. તું મારે, 
"પ્રીત કરે તેની કેડ ન સેલે, રસ આપે અતિ રસિચે! ૨; 
નરસેંયાચાો સ્વામી ભલે મળીએ, મારા હૃુદયકમળામાં વસિયો રે. તું મારે. 


પદ ૨૪૭ સું- 


ખંમખંમરે ચાંદલા મા કરીશ વહાણુલું, મારા પ્રાણુજીવન ઘેર આવ્યા ર; 
પૂર્વ જનમની પ્રીત જે હતી, પુરુષોત્તમ પધરાવ્યા ર. ખેમખંમ રે. 
પેલા ભવનો વાલમીઓરે, ચોદભુવનનો સ્વામી ર; 
જનમ કેટી કોટી તપ કીધાં, હું ત્યારે વિઠુલ વર પામી રે. ખંમખંમ રે. 
ખષપૈયા પિયુ પિયુ કરેરે કોયલ મધૂરે વાસે રે; 

તને વારું ઝુકડલારે, રખે વહાણુલું પ્રકાશે ર. ખંમખંસમ રે. 
ચંદ્ર વિંટયો જેમ ચાંદરણીએ, તરુવર વિંટયો જેમ વેલી ૨; 
ગોવિંદ વિંટયો ગોવાલણીએ, હૅસાગવની હેલી રે. ખંમખંમ રે. 
સાહુર સોહીએ લેહેરે લેહેરે, જેસી લેહેર તુરંગ ૨; 
નરસૈંયાચો સ્વામી ભલ્લે મળીયો, ગાોપીવર ગોવિંદ ૨, ખંમખંમ રે. 


પદ ૨૪૮ સું-રાગ પ્રભાત# 


જાણુ પુન્યે કરી, નાર હું અવતરી, શ્રોહરિ દીન થઇ સન માગે; 
અમર અવિગતિ કહુ, અકલ કે! નવ લહે, તે કમલાવર કંઠ લાગે. કેણુ. 
જગન જાગે કૅરી, જેગ ધ્યાને ધરી, બહુ ત્રત આદરી દેહુ કષ્ટે; 
તોય તે શ્રીટુરિ સવે ન પેખીએ,શ્તે હુરિ નિરખીએ પ્રેમ ટષ્ટે. ક્રેણુ. 


ગક પનક કસર જ નારતાઇલ..કઝ.-..-.---૦૦૦૪-ન-૦૦૦૦૦૦૦-ન---5--૦ાઇપા૦..---.---£-૫ત૦,૦૨૦-૦૦*--૦---અ૦. 


જ પાર “રામળી મુરત. ” 4 પા૦ “એક ઘડી અલગો તવ મૂકું, માણુથકી વા'લે 
પાતલિયો રે.” ડું પામ “૦ તેના પૂડે ત મૂકે, એવો વા'લો એ રશિયો.” 


હ 


૩૦૮ નરસિંહુ સહેતા મૃત 


રોષ સુખાસન, સેજ સદા સહી, ભુવન જસું રવેજુઠ કાહાવે; 
તે પૈ અધિક જે, મંદિરે માહારું, પ્રેમે પીતાંબર ધરો પલંગ આવે, કેણુ. 
ભગતવછલવણું, બિરદ પોતે વહે, વેદપુરાણુ એમ શાસ્ર અમૃત વાણી; 
નરસિંહાચા સ્વામી, ભલેરે મળિયે[, કીધી મુપા સુને દીન જાણી. કેાણુ. 


પદ ૨૧૪૯ સુ-રાગ પ્રભાત* 


સર્લરજની હુઇ, આજની અભિનવી, પલંગ બેસાડી વાહાલે હાસ્ય કીધું; 
કર દર્પણુ ધરી, વદન અવિલેકવા, પ્રેમનું ચુંબન ગાલે દીધું. સ૦ 
મુસુમના ટોડર, કંઠ *સૂષણુ ધરી, ભૂજ ભીડી ભુધરે હૃદયા સાથે; 
સુરત સંગ્રામશું, હું એને જઇ ભીડી, જીત્યો યડુનાથ દ્રય ખાટુ ખાથે. સ૦ 
મદનના સૈન્યશું, માન માગ્યું ઘણું, જુદ્ધ જીત્યું રણુ હાથ આવ્યું; 
ચોદભુવ્નતણા નાથ મેં વશ કર્યો, અજિત જીત્યાતણું બિરદ્ કહાવ્યું. સ૦ 
જેમ ગજયુવતિ માતંગ, મદગલીતા, સુંદરી સેજ હુરિસિંહુ આવ્યો; 
નરસિહાચો સ્વામી, સુભટ સુરાસુર, કેસરી કાન સાહી નચાવ્યો. સ૦ 


પદ ૬૫૦ સું-રાગ પ્રભાત* 
લડસડતી કાંહાં જા'છે ૨ અખળા, કેણુ પુરુષે તને ભોળવી ર; 
ઝડેર્‌ સખી તને ગરડરસ લાગ્યો, કૈ વિષ પીધું ધોળવી ર. લડસડતી. 
અશનપણામાં સૂતીરે હુતી, શ્યામ લુજંગે ચઢકાવી ર; 
હરિ મંત્ર જપ્યો તેણી વારે, તો જીવતડી ધર આવી રે, લડસડતી 
યમ ડંખ બેઠો જે નરનારી, તે ભૂતળ દેહુ નહિ ધરશે ર; 
નરસૈંયાના સ્વામી સંગે રમતાં, વહાલે આપ સરીખડાં કરશે ૨, લડસડતી,. 
પદ ૧૫૧ સું-રાગ ડાલેરે? 
વારીશ સા માતા તું સ્રુજને, નંદતણ્‌ા સુત નાથ ભબું; 
ઠયહ્માદિકને માહુ ઉપજાવે, અસા અખળાનું કેણુ ગજું. વારીશ. 
ધન પન રે સાહેલી પેલી, ખેલે હુર્સિં રાસ રમે; 
હસતું ઝુખ હરજીનું દેખી, ભરકલડે ભવ તાપ શશસે. વારીશ. 
આડી આખ કૉં દે ૨ માતા, જાવા દે જડુનાથ ભણી; 
રંગભર રાસ રમે રાધાવર, સખી સમાણી મળીય ઘણી. વારીશ. 


શુંગારમાળા. ૩૦૯ 


લોક કહેશે તે સહુ કેહેશે, દુરીજન શીર ડાબા પાચે; 
નરચૈયાચા સ્વામી સંગે રમતા, મારે અંગ ઉલટ ન માચે. વારીશ. 


પદ ૧૫૨ સું, 


વહાલે કેણુ વેળા કોણુ વાર, કામણુ કીધું ૨; 
વહાલે વાહી વેણુ રસાલ, મન્‌ હુરી લીધું રે. 
હુરીનાં નેણુ સલુણાં ખાણુ, હૃદયામાં વાગ્યાં ૨; 
તું વેદડા વેરે મા માર, નરે ઉરપર લાગ્યાં રે, 
સર્વ છેલ માંહે તું છેલ, કાહાનજી રસીઓ ર; 
વહાલે વાહી મોહિની વેણુ, મોરે મત વસીએ। રૈ. 
અસો રમતાં રાસ વિલાસ, છેડલે ચંપાણી રૈ 
સુને દીધું આલિંગન, સારંગપાણી રૈ. 
સુને કાંઈ ન સૂઝે કામ, થઈ છું રીવાની રે; 
મારો ગયો. સહિયરનો સાથ, જસુનાં પાણી રે. 
હુરી પ્રેમલ સુણી ઝાળ, હ્ૃટયામાં લાગી ર; 
મારાં નયણાં વહે દિન રાત, વિરહણી જાગી રે. 
અસો રમતાં માઝમ રાત, વેદના વામી રે; 
એવે ધુતારો શ્રોમડારાજ, નરસૈંયાના સ્વામી રે. 


પદ ઉપડ સું? 


નહિ દેઉં સાંઈ રસ લેવા, અધર અમૃત રસ પીવા; 

ઝુચ ફૂલ ગ્રેહેવા, આવ્યા સુંદરવર, નંદના લાડકવાયા એવા. નહિ. 
આજ લગે અમારા ષુલમાં, એવું કાંઈ ન ક્હેવાએ; * 
લક્ષણુ લાગે લક્ષમીવર, તમો અમથી રોહુ અળગાએ. નહિ. 
તમરીઠે દાઢગળે મહા વરતીઆ, અમે! અભિમાન પરવા; 
નરસૈંયાચા સ્વામી સંગે, રમતાં ભવસાગર તરેવા, નહિ. 


પદ ૬૧૪ સું. ્ં 


આવું ઢુવે નાવડીઆ રે, સાંઈડૉં કાંન લેત; 
સાંઈડાં લેતાં ર વહાલે, લેચન કાં સીંચેત. સાંછડાં, 


૩૧૦ નરસિંહુ મહેતા કૃત 


સાંઈડૉં લેઈ તેય જાણે, જે હોએ રાજમુમાર; 

નંદ આહીર વસે ગોકુલે, તું તેહુતભા ગોવાલ. સાંઇડાં. 
જને કહા હેરી તે! શીખાઉં, સાંઈડાં લેવાની પૅર; 

મારું કક્યું એટલું કરજે, પરમંદિર્યા પરહેરઃ સાંઈંડાં. 
મુચગ્રહી ઝુખ અધર ડસીને, એણીપેરે સાંઇડાં લીજે; 

મા સા મંત્ર જષું જેણુ વેળા, મહારું મન પતીજે. સાંઇડાં, 
અંતર ટાળી એક કરે રે, સાચા તેહુના સ્વામી; 
નરસૈયાચા સ્વાસી સાચા વિના, હું નવલ પદ કંઇ નપામી. સાંઇડા. 

પદ ૧૫૫ સું? 
નહિ જાઉં રે જમનાં પાણીડાં, મને મારગડે નંદલાલ મળે; 
ખાળપણાંની સહીઅરદેખે, હુંએ ટછીુ પણુ એએ ન ટળે. નહિ. 
અગમેરે આહીરડાં સદાએ સુંઆળાં,કઠેણુ કઠોર પેલો કાનુડો; 
નંદરાયની આણુ ન માને, જસોદાનો કુવર લાડકડો. નહિ. 
સ્રાન કરે દેહી પરવશ થાર છે, છાનાં છાનાંવાહે વટાલડો; 
નરસૈયાચા સ્વામી ભલે મળીએ।, વૃંદાવનમાં એકલડો, નહિ. 
પદ ઉપર સુ? 
લટકો તારો લાખ સવાને, મરકૅડલાંનું મૂલ નહિ; 
જેમ શામલીશમ। વદન નિહાળે, કેહ તુજ સમાન કે। નારનહિ. 
પાચે કાંખી કનક તણી ર, નેપૂર ઝાંઝરનો ઝમકાર; 
નાકે નંગ નંગાદર સોહે, ઉર સોહે એકાવલિ હાર, 
વેણિચે ઝલકે રાખલડી, કુમલડાં ફરકે તલખે મન; 
કહાનજી કહે આલિંગન નહીં દઉં, કઠેણુ પથોધર ખૂંચે તન. 
નવનેખબન નવરંગી બાલા, જમણું ઉભા વનમાલી; 
કાંચલડી કસમસતી પહેરી, સાત સાતેક કસ કસી વાળો. 
કહાનજીએ કામિની કેરઝાલી, માખણુપે અતિ કોમળ અંગ; 
નરસૈયાચોા સ્વામી ભલે મળીચો, દીધું આલિંગન રાખી રંગ. 
પદ ૧૫૭ જીું-રાગ પ્રભાત? 
પ્રાત હુવો પ્રાણુપતિ, ધંંદુ ગયો આથમી, કાં રહો ખાંહુડી કંઠ ઘાલી; 
નાથ સુકે। આથમાંથી, સુજને વળગો નહીં, શું કરશે હુજી હાથ ઝાલી, પ્રાત. 


ચુંગારમાળા* 


આ જુવો અરુણુ, સુરવ દસા ઉગિચો, તેજ તાશાતણાં ક્ષીણુ દીસે; 
શખ્ઠ સોહામણુઇ સાવર્જા એચરે, વચ્છ ધેન ધણું ઘેર હીસે. 
લલિત સ્વર સુંદરી); લલિત આલાપતી, ધેર ઘેર ધિ મથન ધોષ થાચે; 
ઉઠ આલસ તજી, કાનજી માહુરા, સાસુ જસોદા સાદે સાહે. 
કેમલ વિકાસીયાં, મધુપ મધ્ય ઉડી ગયા, ઝુરકુટા બોલે પીયુ પાય લાગું; 
સૂર્ય ઉગ્યા સમે, લાજીએ ઘર જતાં, નરસૈંયાચા વામી માન માગું. 


પદ ૧૫૮ સું-રાગ પ્રભાત? 


ઝાંઝર ઝમકે, હું ઝબકીને જાગી, જાણું મારા પિયુજીબે કંઠડે હું લાગી, 


પછી તો લજાણીરં,આલિંગન દેતાં, મારે વહાલેજીએ પૂછયું સખિ તુંને વર્ષ કેતાં. 
મારાંરે વરસ વહાલા, હું શુંરે જાણું, માસ તો થયા છે સુને એકસો! ખાણું. 
ભણે નરસૈંચો, મેં સુખ રીડ, કાહાને કહ્યું તે સુંને કેવું લાગું મીઠું, 
પદ શપલ સુ-રાગ પ્રભાત 
આંખડેલીને ચાળેરે, ચત્રુભુજ મોહી ર્હ્યારે, હુવે કેમ જીવુંરે મોરીરે માય; 
ત્રેહને સંતાપેરે, સખિ સુજ રેહેરે, હરિ વિના સગું એક સાંસા ન થાય. 
હુંને ઉભીતીરે, મંદિર માહરેરે, વહાલે મારે કરીધી૨ નેણુની શાન; 
સુગટ ખીરાજેરે, માથે સોર પીછનેર, સુંદર સુરલી હુરીનું ગાન. 
જસુનાની તીરેર્‌, ગૌધન ચારતારે, રમતા ગોવાળીયાની સાથ; 
મહીડાંની મશેરે, હુરજી જેવા નીસર્યારે, આવિયાં વૃંદાવન કેરે ઘાટ. 
મોહનજી મારેરે, હદે કમળે વસ્ચોરરે, લઉં એવારણાં ફે(ટિ પ્રકાર. 
નરસૈંયાના ર્વામીરે, સખી ઝુને વાં મળ્યોરે,વહાલા મારીઆવાગસન નીવાર; 
પદ ૨૬૦ સું-રાગ કેદારે? 
મુજનોા વિહારીરે, અમ ઘેર આવરશેરે, શા શા હું સજુંરે શણુગાર; 
માંગને સમારુંરે, પ્રભુ મારું સોતીચેરે, કઠે સોહીએ એકાવળ હાર. 
શામલડીને ચોળીરે, અંગે સોહીએ ચુંદડીરે, રંગ ભેર રમીશુંરે સેજ; 
ભાવ કૅરીનેરે, વહાલાજીને ભેટશુંરે, આાપીશું તે હુઈડા ક્રેરાં હેજ. 
નિશા ને અજવાળીરે, ચાંદા તારી ચાંદનીરે, ચાંદલીયા તું જાજેરે પેલે પાર; 
નરસેંયાનોસ્વાભીરે, સખિ સુને ત્યાં મળ્યોરે, વહાલે મારે ઉતાર્યો ભવપાર, 


૩૧૧ 


માત. 
મ્રાત. 


માત. 


ઝાંઝ૦ 
ઝાંઝ૦ 
ઝૉઝ૦ 
ઝાંઝ 


આંન૦ 
આંન 
અંન૦ 


આન 


કું” 
ઝુબ 


કુક 


૩૧૨ નરસિંહ સેહેતા મૃત 
પદ ૨૬૨ સુ-રાગ કેદાર 


એધવ ક્હેજેરે, હેરીને એટલુંરે, કે અમને તમારો, આધાર; 
વિખડાં પાઇનેરે, વહાલોજી શે નવ ગયારે, કે દુઃખ દેખાડ્યાં દીન દયાળ, એ. 
દુખડાંની દાજીરે, કે આધવ દેહુ કેમ વળેરે, કે હુરી વિના હોળી હઇડામાંહે; 
જુ શ્રેહુતણા ભડકારે, એધવ ને સસેરે, કે બળવંત આવી ઝાલે ખાંહે. એ. 
મહારા મન વિષેરે, હરિની દાસ છુંરે, કે ઘણા તમો સાધો મા નવ સાર; 
% જીવે તેનેરે, નવા આવજેરે, કે સુવા પછી લેનેરે સંભાળ. એ. 
કે સાધુને વળાવીરે, એધવ આવીયારે, મથુરા નગરની સોઝાર; 
ગોપીજન નિત્યેરે,નરસૈંનાસ્વામીનેક્હીએરે, કેનયણેુ વેહુ આંસુડાંની ધાર, એ. 


પદ ૧૬૨ સું-૨ગ ડકેદારેઃ 


મુખજાને કહેનેરે, એઆધવ એટલુંરે હરી હીરો આવ્યો તાહારે હાથ; 
માન કરીનેરે, એહેને તું લજાવેરે, કહું છું શીખામણુની વાત. ફુ૦ 
ગ્રાતે ઉઠીનેરે, પ્રથમ પૂછજેરે, જે માગે તે આપજે તતખેવ; 
ઔલ્ું કાંઈરે, ભુષરને ભાવે નહીંરે, માહાવાને છે મહિ માખણુની ટેવ, મુન 
રાજ ને દીપેરે, માળ રુંડા પુષ્પનીરે, નિત નિત ધરજે નવલાં વેશ; 
ઝાઝું ન જગાડીશરે, જાદવરાયનેરે, કોમળ કરમાશે એને સુવેશ, પુ૦ 
ગમેહેને તે આધોરે, ઘડી નવ કીજીએરે, ઘેલી નવ કરીએરે અહંકાર; 
શિવ ને વિરંચીરે, મહા મોહ્યા સુનિરે, જેને નવ જડ્યો એહૅનો પાર. મુ૦ 
કસર ઘેર દાસીરે, પેલી ફૂખજારે, સુંદર શામળીયો ભરથાર; 
નરસૈંયાના સ્વામીરે, સખિ સુને મળ્યોરે,વડાલા મારા આવાગમન નિવાર, ઝુબ 

ર પદ ૨૬૩ સું-રાગ કેદારો. 
સુખડાના સિંધુરે, સજની વહી ગયારે, દુઃખના દરિયા આવ્યા પૂર; 
સોપ્હુન મૂર્તિ જાતાંરે, કંઈ નવિ રહ્યુરે, નયણે વેહે છે સાગર પૂર. સુન 
વહાલાજીને જાતાંરે, કાંઇ નવિ ઉગચુરે, હવે તે હાથ ધસે શું થાય; 
વહાલાને પાલવરે, ગ્રહીઅસો નવ રહ્યાંરે કહે હુવે મારી રોતાં રજનીકિમ જાય. સુન 
પીડે નવ જાણી", હે પ્રભૂજીએરે, કરી ગયો. નહાનપણાને સ્નેહ; 
સ્નેહની સ્ાંકળરે, શામળીયો તોડી ગચેરરે, એણે છેોગાળે આપ્યો છેહુ. સુ 


રુંગારમાળા-- 


ગાપીજન કીધાંરે, ગોવિંદે ઘેહેલડાંરે, કમળાના કંથ પધારો ઘેર; 
નરસૈંયાના સ્વાસીરે, સખી સુનેજે સલેરે ટાળે મારો જનમ મરણુને। ફેર. 
પદટ ૨૬૪-સું રાગ કેદારે।* 
સુખડલાંના દહાડાર્‌, રાજ નિત સાંભરેરે, કે રમતાં શામળીયાની સંગ; 
મોારલીની ટેરર) સંભળાવતારે, કહો કેમ કીધા વીસરે રંગ. 
સુખે સીટે સીટેરે હરી રુખ ઢુસતુંરે, કે -તાળી લેતી હાથોહાથ; 
હેરીને જમાડીરે, અસે! જમતાંરે, કરતાં વિજણા કર લઈ હાથ. 
પાન ખીડી વાળીરે, મેલતાં સૂખમાંરે, છખીલોજી છાંટતા તંબોળા; 
શરદ સમાણીરે, રજની શૈભતીરે, શશિયર સોળ કળાએ રસરોળ.* 
શિવ સનકાઠિકેનેરે, સ્વસે નહીં આવ્યા હુરીરે, તે હરી રમે અમારી સાથ; 
એક્વાર રમાડેરે, આંખ મીંચામણીરે, આંખડલી નચાવેરે નાથ. 
કહેવા સરખુંરે, કાંઈ કીધું નહોર, અમોને વળગાડ્યાં વૃક્ષની ડાળ; 
નરસૈંયાને સ્વામીરે, સખિ સુને ત્યાં મળ્યોરે, વહાલે મારે ઉતાર્યા ભવપાર. 


પદ ૬૬૫ સુ? 
કઠેણુ થયા મોહુન મથુરાં જઈ, કાગળ નવ લખ્યો! કેટ કેરે-ટેક, 


શય 


સુન 


સુ? 
સુ૦ 


સુ૦ 


સુ૦ 


ગોકુળમાં સહું વાત કરે છે, કાહાન કુબજાશું અટક્યો ૨, કઠણુ૦ 
મુખજા કાળી ને અંગે મુખડી, શું કરતી હુશે લટકે! ૨, કડઠણુ૦ 
ચતુર હોય તે ચિત્તમાં ચેતે, સ્રરખને શે! ચટકો! ૨, કઠણુ૦ 
નરસૈયાચા પ્રભુ તમને ન ઘટે, નીચ સાથે શીદ ભટકે! ૨. કઠણુ૦ 


પૃદ ૧૬૬ સું-રાગ પ્રભાત* 
આજની રાતની, વારતા શી કહું, સ્વમમાં શામળા સંગ પરણી; 


ચોરીમાં પરવરી, પાસ બેઠા હુરી, બાઈ મારા કર્મની ફ્રેણુ કરણી, આજની. 


ચાર વેદે કરી, ચાર ફ્રેરા ફેરી, શ્રી ટુરીએ મારો હાથ ઝાલ્યો; 


ઘૃતતણા દીપક, મંડપ ચોરી રચી, આંગણું નંદ આનંદ માહાલ્યો. આજની. 


થાળ કુમકુમ ભરી, સોડ મસ્તક ધરી, જરોમતી સાસુને પાય લાગી; 





ઝઆકન૦-૦૦૦ 


નરસેંયાચા સ્વામીને, સંગ રમતી હતી, એટલે ઝબકીને હરે જાગી. આજની. 


* પાઠ, “રાશીયર સે!ળ કળાએ સંપૂણુ.”” 


૩૧૪ નરસિંહ મહેતા મૃત 


પદ ૨૬૭ સું? 
લાડકવાયા લેોકડિયાંર્‌, ચોરે ચડાવી પ્રીતલડી; 
ક્યાંની હું ને ક્યાંના કાનજ, સગપણુની શી રીતલડી, લાડ૦ 
જક કહે કાહાનેો તારા કાજે, મારગડે ઉભલે! રૅહુ છેરે; 
જેઈ ભલો તો. ક્રેડદીવાળી, તારું તો ચૂં લે છેરે. લાડ૦ 
અનેક નારી એને .ઈચ્છે છે, નથી બેઠો સૂજ સારુરે; 
તે નરસૈંતો સ્વામી ન્નેવા સરીખડો, વરઘોડો કીધો વારુરે. લાડ૦ 
# પદ ૨૬૮ સેં. 
જમના કૉંઠે ઉભો સુંદર શામળે ને; 
સીડી સોરલીમાં મધુરી વેણુ વજાડતેો નને. 
ગેોપપી જસ્નનાજી ન્હાવાને નીસચ્ચાં નને; 
ન્હાવા નીસર્યાં ને અંગનાં આભ્રણુ વિસર્યાં ને. 
ગાપી આઝુળ વ્યાકુળ થઈ છે ઉતાવળી ને; 
સહારા અંગનાં આભ્રણુ કહાની સખી ડ્યાંવળો નને. 
વહાલે વનમાં વજાડી ઝીણી વાંસળી ત્ને; 
વાગી વાંસળી નૅ કોરી મારી પાંસળી ને. 
મેહતા નરસૈના સ્વામીને વીનવૂં જે; 
મારી ચૂંદડી આપો તો પાચે પડં જે. 
પદ ૨૬૯ સું-ગરા પ્રભાત* 
પરણીને પારકે, હાથ શૂં ભાળવી, લજ્યા ન આવીરે કંથ તુજને; 
અદ્યપી કોટિ અપરાધ હોય શામળા, મડેલ મન આંખળા રાખ સુજને. પર. 
કર્‌ ગ્રહ્યો કટાનજી, કોય મૂકે નહીં, મન ધરી માવજી મયારે કીજે; 
જેમ જેમ જામનિ, જાયરે જાદવા, તેમ લેમ પાતકી મંન ન રીઝે. પર. 
સુંદરી સોળ સહુસ હુરિ તાહરે, તેમાં એક અવર હું દાસ તારી; 
નરસૈંચાના સ્વામી, જેમ ઘટે તેમ કરે, કરની ગોપાળ સંભાળ મારી. પ૨. 


પદ ૧૩૭૩ સું. 
ઉભો રહૅની ગોવાળિયા, તારી મોરલી મીઠી વાય; 
અલ્યા છેલ છખીલા નંદનારે, તું ગીત સધુરાં ગાય. ઉભો૦ 


શુંગારમાળા.. » ૩૧૧ 


અસ સઘળી સહીઅર રીજશું, ત્યારે આપશું ગૌરસ દાણુ; 
કું છું કાનજી એટલુંર મારો પાલવડો મા તાણુ. ઉભો ૦ 
ષાલલ સેલની પાતળારે, લેક સાથે* શાં લાડે; 
કહું છું કાનજી તમનેરે, ખાશો મારા સુખલડાની માળ. ઉભે।૦ 
કામણુ ઢુમણુ તારી વેણુમાંરે, તારી આંખલડીમાં છે જંત્ર; 
વશ કીધી ત્રજ નારીએરે, તું ક્યાંનો શીખ્યો એ મંત્રર ઉભે।૦ 
તારું સુખ દીઠે સુખ ઉપજેરે, મારાં નયણાં શીતળ થાય; 
નાચી દેખાડો નાથજીરે, માહુરા તનના તાપ સમાય. ઉભો૦ 
પીળાં પીતાંબર ષહેરીઆંરે, મોર સુગટ 'ધરીઓ શીશ; 
વુંદાવનની જુજ ગલનમાંર,1 ચાલે રાસ રમીએ જુગટરીશ. ઉભે 
ગોપી સહુ ટોળે મળીરે, હીંડે છે સોડામોડ; 
નરસૈંયાચા પ્રભુ પાતળારે, મારા ભવનાં બંધન છોડ. ઉભો૦ 


પદ ૧૭૨ સેં* 


વાહાલા કહું છું કેવારની, પાલવડો મારો સેહેલ; 
માથે મારું મહી તપે, ગોરસની છહેલાણેલ; 
સહીઅર સહુ વહી ગઇ મને થાય ઘણી અવેર. વાહાલા૦ 
વાસના તારી ઘટઘટમાં, જેમ વાલમાં] પડયું તેલ; 
તારી વાસનાને મને પાસ લાગ્યો, જેમ બેહુકે ફૂલેલ. સહીઅર૦ 
તારે મારે પ્રીત ખંધાણી, જેમ સૂતરની ફેલ; 
લેોકડા શોકડા વાત કરે, એમ બેટુને થયો! મેળ, સહીઅર૦ 
તું છેલ છખીલે, રૂપે રુડો, હું છબીલી છેલ; 
નરસૈયાચા પ્રણ પાતળારે, તારા મનને! આંટો સેલ. સહીસ્મર૦ 


પદ ૧૭૨ સું, 


મહેલો મન સોહુન મારી મટુકી, મહીડું છળકાય; 
શિજે મારી નવરંગ ચુંદડી, ફ્રાનજી લાગું તારે પાય- 
પાલવ મૂકોની પાસળા. 

* પા૦, “પરતારી સાથે.” 1 પા૦ “કુ ગલીમાહેરે.” 4 કેરા. 


ન----*- --- “૪. કવલકતવરતાનનનખકનન-નન્મઇ 


3૧૬ 


નરસિંહુ સેહેતા કૃત 


મટુકી તે નારી નવ મૂડીએરે, મનથી ૪ીધો એ વિચાર; 
તુજને તે જવા નહીં દીંઉ, તુંછે ષુટડીરે નાર. 


નહીં સૂછુ તારી 


ફજેત થવાની આ વાતડીરૈ, કાનજી માંડી તેં આજ; 
ત્રજમાં તે જાણુશે નંદજી, કહે ક્રેમ રહેશે લાજ, 
લાજ જશે તો જશે લેકમાંરે, કરેણુ સંગ કરવો વેપાર; 
કાનજીનું બોલ્યું ફરે નહીં, તારી મટુકીરે ઉતાર. 
કાનજી માનીએ મારું કીધુંરે, નડે છે લોકડીયાની લાજ; 
અમ ઘેર કંથડો પીડશે, જીવને શેોકડીઆતું શાલ. 
મારે તારે ખંધાણી પ્રીતડીરે, દધી વેચવા નીત આવ; 
દાણુ નહીં માંગું દોકેડો, રુંડું માંખણુ તું લાવ. 
મહી જાશે રેલાઈ; 
તાર હાથે એ આવે નહીં, છોડી દે ડંસની દુવાઈ, 
કસ પાપીઓ શું કરેરે, મારીશ સથુરાને દ્વાર; 
પણુ દાણુ નહીં મૂઝું દોકેડો, કોણુ છે મને પૂછનાર. 
આવડી તે વાર નવ રોકોએર્‌, હુરિ અળગા રે રહો; 
દુરીજન લેકે નિંદશે, ૬૨ રહી કહેવું હાય તે કહા. 
દહાડી દૃહાડી દાણુ ચોરતીરે, અબળા આવી હાથ આજ? 
લાજ રાખુરે ભ્રીખુભાનનીરે, નથી આવતી કાં લાજ. 


મટુકી તે મારી ફૂટરેરે, 


સાસુ અમારી "ીજરેરે, નણુદલ રદેરેરે 


ગાળ; 


વળગાજીમી તમે ના કરોરે, તૂટશે નવસેરેો હાર, 


સાસુડી તારીને વારશુંરે, નણુદલને દેઇશ 
ટાળને સંતાપ. 


નહાર અસગુલક 


આપશું, 


લું 


જવાપ; 


દુઃખના દયાળ છો શ્રી નાથજીરે, સુખડું દો શ્યામ શરીર; 
કેરજેડી વીનવું શ્યામળા,છાના મંદિરે આવે! વ્રજના વીર. 
સ્ુખડે તારે સોહી રહ્યો છું, શરદ પુનેમનેો અંદ; 
આંખલડી તારી અણીઆલડી, વાંકે કેડનેો છે લંક. 
ધોરી બઢ જીણી વેલડીરે, કંઠે ઘાલી ઘુઘરમાળ; 
બેસાડું તેમાં આવ રાધિકારે, હાંકું હું નંદનો ગોવાળ. 


સટકો. 
પાલવ. 
નહીં. 
પાલવ. 
નહીં. 
પાલવ. 
નહીં. 
પાલવ. 
નહીં, 


પાલવ. 


શુંગારમાળા. 
નરસેં મેહેતાની માગણી* રે, લ્યોને ચતુરસુજાણુ; 


ગોરસ કેરડાં શાં ગજ, સોંપ્યાં તત મન પ્રાણુ. પાલવ. 


પદ ૧૭૩ સું, 
ગુષુની વીધી રે, ગોપ ગાય ડ્વવે; 


વીપરીત ર્વૈએ, કાંઈ રાધા વલેવે. ૧ 


રાધાજીએ માધવજીનું, સુખડું ન્નેયું; 


ગોળીને વરાંસે, મહીડું પર્ણી ઢોળ્યું. ૨ 


ગોકુળ માંહે ગોવિંદ રાજના, રાધિકક રાણી; 


દોહુતાં દોહુતાં ધેન, જાતી ન જાણી. ૩ 


સોળ સહસ સુંદરી મળી, અચરજપામી; 


ભક્તવત્સળ મળ્યો, નરશૈનો સ્‍વામી. ૪ 


પદ ૧૭૪ સું-રાગ પ્રભાત# 


વહ્ાલાજી જાગો તો એક વાત કહું, માહારો લાલ ગોવરધનધારીરે; 
પ્રાત થયો મંદિર કેૅમ જાશું, મોહન મદન મોરારી રે. 
અમારા પતિનો સંગ તજીને, આવ્યાં શર્ણું તમારે ર; 
આલિગન દો લીડીને ઘાહું, જાવું છે ઘેર અમારે ર્‌. 
તમ સાથે રમતાં રેણી વિડાણી, હેજી નહીં પ્રેમે ધરાયાં ૨; 
નરસૈયાનો સ્વામી ભલે મળીએ, નારપણું ભલે પામ્યાં રે. 


પદ ૧૭૫ સું-રાગ સામેરી? 


ચાંદલાના ચટકેરર રુંડો, રાતડીયે સેણહે ૨; 
પીતાંબર પટોળી પહેરી, એને તેજે ત્રિભુવન મોહે ર. ચાંદ 
અંગ અનોપમ ભૂષણુ ભારી, તહારી ગત નવ લહિએરે; 
કસમસતી કાંચલડી ઉપર, હાર હુલાવી રહિચે ૨.1 ચાં૦ 
સવે શણુગાર કરીને ચાલી, શામતણે રંગ રાતી રે; 
નરસૈયાચા સ્વામીને મળવા, નિશાચેએકલડી જાતી ર. ચાં૦ 


હ0ાભવકકઝનબકનનભશતઇનઝજ 


*પા૦, “વીતતિ ર્‌ે” $ પ્રાન્ન “હાર ફુલાવી લીજેરે” 


૩૧૭ 


વહા૦ 


વહ્ા૦ 


વહાા૦ ' 


૧ 


ર્‌ 





૩૧૮ નરસિંઢુ એેહેતા મુત 


પદ ૧૭૬ સું, 
ચુંદડીનો રંગ રુંડેરે, કાનજી તહારી કાંખળીથી સડો; 
જમલીરાખીને નેયાની જાદવરાય, ખબાહુડીયાં ઘલાએન્ચૂડો. ચું૦ ૧ 
હું ગોરી તું શામળો, આપણુ શણુગાર સજશુંરે; 
મારગ જાતાં માણુસ મળરો, જણુ જુને પૃછશુંરે, ચું ૨ 
એ પતર કોય નવ જાણે, જીએ નાથ વિચારીરે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી ભલે મળીયો, આવાગમનની ફેરીવારીરે. ચું૦ ૩ 


, પદ ૬૨૭૭ સું. 
હુંતે મહારા પિયુજીનું બોલ્યું ગસે; 
મહારા વહાલે સ્ુજથી અળગો ન રમે. ૧ 


નવત્તેબખન ભર નાહુલીએ રે, નારી રૂપ સમે; 
સંસાર માંહે સરખા સરીષું, ને પામીચે નિજકર્મે. હૈંને૦ ૨ 
કોયક જપ તપ આરચરેરે, કેોયક દે સખી દાન; 
અમારે જપતપ એહઢહુજ તીરથ, નંદકુઅર વર કહાન. હુને૦ ૩ 
જેને જે શું પ્રીત બંધાણી, તે દીઠા વના ન રહેવાય; 
નરસેંયાચા સ્વામી વના દાહડા, ક્ષણું વરસ સો થાય. હુંને૦ ૪ 
પદ ૧૭૮ સું? 
નેણુ લોભાણા નાથશું, પાછા મૅ ન વલાએરે; 
નરખતાં નરખતાં બાધઇજી, રુદયામાં ટાઢું થાએરે, નેણુ૦ ૧ 
દઈ આલિંગન રુદયામાં ભીડ્યો, શામળીયાનેૅ સંગેરે; 
અધર અમૃત રસ પાન કરતાં, રજની વિતી રંગેરે. નેણુન ૨ 
મુસુમે રચી સેજ સમારી, તાંહાં પાતલીયો રમતોરે; 
નરસેંયાચા સ્વામી ભલે પામી, પ્રેમ ધરીને મળતે!રે. નેણુ૦ ૩ 
પદ જહ સું-રાગ પ્રભાત# 
એરા આવ અળગો, એક વાત નાની કરું, તુજને જમ હેડામાંહે હુષે પાસે; 
કામની કામ અભિલાખ કરી બોલતી, ભુર ગાવાલિયા માહે શુંરે રમે. 
નેણુ નીશાન, સનકારતી સુંદરી, નેણુ કટાક્ષ ગુશુ ખાધુરી; 
નવનવા રૈગ કરી, દાખવું આપું અપૂરવ, તેડેવી તારુણી પ્રેમે કરી. 


ગુંગારમાળા. ૩૧૯ 


ગોારસરમાંહે, શે! રસ ગોલાળીયા, અધુર અઆસ્ાતરસ ન્તેની ચાખો; 
ચાખતાં ચાખતાં, પીયુષ પરહેરે, તે વેળા -તોરૈં મન સાખી, 
સુરતસંગ્રામની, સાધના શીખવું, રીઝવું ખહુપેરે જાવ દાખી; 
નર્સેંયાચો સ્વામી, ચરીત્ર કરી વાળવો, ભોળવ્યો ભુધરો અંગ આપી. 


પદ ૨૮૦ સું-રાગ ધનાશ્રી? 
અંબોડલે, મારા નાથનો ઝળકે, ટળ'કે ચિત અમારું ૨; 
નેણુ સલેોણા શામળીયાપર, તન મન ધન તે વારું રે. ૧ 
કંદ્રપ કેટ સરીખો સુંદર, પુરુષ હ્રક્ષણુ ખતીશે ર; 
નવનેબન જાદવરાયજી, તે જેવો ક્રેડ વરીસે ર, ૨ 
આંગડલે ઉભી હું મહારે, મઠારી આગળ થઈ જાયે રે; 
જીવન મહારા સાચું નેચે, મનમાં સોદ ન માથે ર. ૩ 
સુંદરવરશું સ્તેહુ ધરીને, રેણી રમીએ રાસ ર; 
નરસૈંયાચોા સ્વામી ભલે મળીયો, અબળાનીપહોંતીઆશ રે ૪ 


પદ ૬૮૨ સું. 


અંબોડલે મારું મન સોદ્યું, જાણું અળગી ન થાઊં રે; 
વદન નિહાળી વહાલા કેરું, કુલી અંગ ન માઊં ર, ૧ 
ઘરનાં કામ વિસાર્યો મનથી, શામળિયા સંગે રાતી રે; 
આખો દહાડો આનંદ ભરી હું, વહાલાના ગુણુ ગાતી ર. ૨ 
શામળીયાને પ્રેમે ભરાણી, અવર ફેયને નવ જાણું ર; 
નરસૈંયાચો સ્વામી રસપૂરણુ, અલવે ઉરપર આણું ર. ૩ 


પદ ૧૮૧ સું? 


આજમહારેવહાલાજીએ સામુંનેકું, ટુશી હુશીને બોલાવી રે; 
મનગમતો મેં મચક! કીધો, વટાલાજીને મન ભાવી રે. ૧ 
મંદિરમાંહે આવ્યો મહારે વહાલે, ઉજમ આણી હીંડુ ૨; 
સાન કરીને સાસું *નેયું, પિયુજીને કરનેડું ર. ૨ 
સેજ સમારું હ ની પિઝ્ુજીને ત્યં* પધરાવું રે; 
સાંઇડું લીધું સંગમ રમતાં, રેલી રંગે મહલાવું ૨. ૩ 


૩૨૦ 


નરચિંહુ 'મેહેતા- મૃત 


કંઠે ખાડુડલ્રીવાળી મહારે વહાલે, પ્રેસે ચુંબન દીધુંરે; 
નફસેંયાચા સ્વામી સંગ રમતાં, સુરત સસે સુખ લીધુંરે. ૪ 
પદ ૧૮૨ સું-રાગ કેદારો? ૦ 
સુખનો સાગર મહારેો વહાલે, આનંદે ઉરપર મહાલ્યો ૨, સુખ૦ ટેક. 
રખે એ ઊરથી અળગો થાયે, જાર્ણું વીલસું ચારે નમ ર; 
અનેક હાવ ને ભાવ ડરીને, પૂરણુ કીજે કામ ૨. સુખ૦ ૧ 
ધન ધન થાચે આ રજની રુડી, ધનધન થાચે શણુગાર રે; 
ભણે નરસૈંચો ધન એ વહાલે, ધન ધન કરતો વેહાર ૨. સુખ૦ ૨ 
પદ ૨૮૩ સું-રાગ કેદારે? 
અંતર ટાળીને ઉરપર લીધો, ભાવે ભજતાં મનોરથ સીઝયેો.. અં૦ ટેક. 
કંદ્રપ કોટ સરખો સુંદર, મોહી રહી સુખ નજેતાં રે; 
પ્રગટ પચોધર કશણુ કશીને, ભાવે ભેટ ફરંતાં રે. અન ૧ 
રીઝવીયા સેજડીયે શામને, વહાલાને વશ કીધે ૨; 
ભણે નરસૈયો રજની સઘળી, જેખન લહાવો લીધો ૨, અન ૨ 
પદ ૧૨૮૪ સેૅં.* 
આ જેરે ખાઇ નહાનડીયો, નીતનીત એમ કરતો રે; 
વારું તો માને નહીં મારું, સુખ નેઈને નેણુ ભરતો રે. ૧ 
ગોરસની ગોળી ઢોળી, મહારું મહિ મંદિરમાં ચાલ્યું રે; 
આડો આવી શામળીયે મહાર; અલવે અંબરજઝાલ્યું રે. ૨ 
મરકલડે હું મોહી રહી, વીસરીયાં ઘર કાજ રે; 
ભણે નરસૈયો મનમાં ન આણે, કંસતણું એ રાજ રે. ૩ 
પદ ૧૮૫ સું. 
સીઠડા બોલા મોહનજી, તમો માખણુ સાકર લીજે રે; 
દુધ ક્યું આણીને આપું, ઘુંટડે ઘુંટડે પીજે રે ૧ 
શાલ દાલ ઘૃત તરતતું તાવ્યું, કુવર કોળીયા ભરીયે ૨; 
ગાવાળીયાને સાથે આતાં, પુત્ર પછે જઈ રમીએ રે. ૨ 
પલવટવાળોા સુખડલી આપું, જે તહારે મન આવે રે; 
નરસેંયાચો સ્વામીતોતળે, તોતણું માતા માંડ બોલાવે રે. ૩ 


"શુંગારમાળા. 


પદ ૧૮૬ સેં? 
ધન ધન દાહાડો આજુને, જીવન સુજ ઘેર આવ્યા રૈ;* 
સરવસ વારુ વારણે, ગોવિંદજી મન સેોહાવ્યા રે. 
કાને ઝુડળ ઝળહળે, સુખ મરકેલડો કીધો ૨; 
મોહી રહી સુખ નિરખંતાં, મેં આનંદે ઉર લીધો રે. 


દીવડીચો અજુવાળીચો, છું ગાઊં મંગળ ગીત રે; 


નેણુ સલેણાં શામળિયાશું, બંધાણી મહારે પ્રીત રૈ. 

સાસુ નણુદી નાટક ન્તાં, તે તો અળગાં કીધાં ર; 

નરસૈયાચે। સ્વામિ રગભરી રમતાં, વાંછિત કે!રજ સીધાં રે. 
પદ ૨૮૭ સું? 


૪ 


૩૨૧ 


અંબોડલે! વાળીને નેએ, મરકલડો કરે પિયુ મન સહે; અં? ટેક. 


વહાલે ઉરપે લઈ અંતર ટાળો, વહાલાને સંગ ભરતી; 
સુરત સમાગમ શામળીયાશું, મનના મનેરથ કરતી. 
સુખસાગર શામળીચો પામી, કરતી વિવિધ વિહાર; 
ભણે નરસૈયો અળગો ન મેલું, મહારા પ્રાણુ આધાર. 
પદ ૧૮૮ સું-રાગ પ્રભાતો. 
ભ્લેરે ભગવાન પ્રગટયા, અમારે કાજે; 
આટલા દહાડા છાંના રહ્યાતા, સુનીવરની લાજે. 
ગાકળછીયામાં કોટિક નારી, શણુગાર સાજે; 
ચાલેરે ગજગતિ ચાલે, પાચે નેપૂર વાજે. 
અહેવા માનશપે રહેવું, તને ન રાજે; 
કામરસ ભોગ ભેગવ્યા, નીશાનાં વાજે. 
નારીસુપે જુગત સોહે, લિલા સમ વાદે; 
નરસૈચો! ભવસાગર ઝીલે, પ્રેમની પાજે. 
પદ ૧૮૯ સું-રાગ પ્રભાતી* 
આજ તો દીવાળી જ્સોદાયે જીવન જાચો;1 


અન ૧ 


ભુબ૦ 





કંશનો વડારણુ પેલો, કાનુડો આચો,ડું આન ૧ 


* પાઠ. “ગાવિદજી વે૨૦” )] પાઠ “જસોદાએ નાદૃવ જચો.” રંઆબ્યો. 


૨૧ 


૩૨૨ નરસિંહુ સેહેતા ' જુત 


કેશર કેરાં છાંટણાં છાટાં, પરસાલ ધોળી; 
પેયાં રે, પીતાંબર અંખર, ચરણા ને ચોળી. આ૦ ૨ 
મોતી ફેરાંતોરણુ બાંધ્યાં, માનની મંગળ ગાચે; 
પુલીરે ત્રજ સુંદરી હેડે, હરખ ન માથે. આ૦ ૩ 
જમનામાં પેસીને વહાલે, નાથ્યોરે કાલી; 
નરસૈયાચા સ્વામી પધારે, વાં નિત્ય દીવાળી. અ ૦ ૪ 
પદ ૧૯૦ સું-રાગ આશાવરી. 
અળગો ન કરું એહુને ઉરથી, શામલિયાને સજની ર; 
મનગમતેો શણુગાર કરીને, રંગ ભરી રમશું રજની રે. અળ૦ ૧ 
એ પટોળી પહેરું મનગમતી, ચોળી નાના ભાવતી રે; 
હૈયે હુરુખ ન માયે માહુરે, પુરતી રસાળી વાહુતી રે, અછા૦ ૨ 
સુરત સમાગમે જેમ પીઉ રીઝે, અંતર મહાલી રહેશું ૨; 
નરસૈંયાચા સ્વામીચે સંગમ, ભાવ ધરોને ભજશું ર, અળી૦ ૩ 
પદ ૧૯૧૨ સું-રાગ ધનાશ્રી, 
આજના દિનનાં ભામણાં લઉં, શામળીચે। ઘેર આવ્યે 
શ્રી વત્સલાંછન એપે જાતે, મસ્તકે સુગટ સોહાવ્યો 
કાને મુડળ ઝળાહુળે, અધુર પ્રવાલે રંગ રાતા રે; 
'પીતાંખર પહેર્યું શ્યામ અગે,*જેને નવા સુનીજન ધાતા ૨.1 
નાનાવિધનાં અજ્ઞ નીપાવ્યાં, આરેોગ્યા જગદીશ રે; 
પ્રેમ ધરી નરખણું મન હરખું, વાળી વાળી નામી શિશ રે. 
નિર્મળ જ્યોતિ પ્રગટ થઈ દ્દીવડા, દીસે થયું અસજુવાળું રે; 
ખ્રહ્માદિકેને સ્વપ્ને રુર્લભ, તે સંગમ રસ મહાલું રે, ૪ 
સન્ઝુખ થઇને સાંઇડું લીધું, તનને તાપ નિવારી રે; 
નરસૈંયાચા સ્વામિશું રમતાં, ધન ભૂતળ દેહુ ધારી રે. પ 
પદ ઉહ૨ સુ-રાગ ધનાશ્રીન 
ક્ષણું આંગણે ક્ષણું મંદિરમાંહે, ક્ષણું ક્ષણું આવું દ્વાર ૨; 
મગન થઇ હુંને કાંઇ નવિ સુઝે, મોહી રહી નંદકુમાર રે. ૧ 


1? દ! 
2? 


7? 


દઇ 


હક -42ન્‍૦૪% કડદ૯ઝન*સક-નબજ૦ કભ્અ -્ન્ન્- «૦-૦૦ --- --- “--ૂૂ-- 


* પા૦ “પીતાંબર પહેર્યું પીત અંગે.” બીજે પા૦-“પીતાંબર લીલાંખર રોાભીત અંગે.” 
1 પા૦ “જેને મહ! સુનીજન૦” 


શુગારમાળા, 


આવતો વહાલે ઉરપર લઇને, ભૂજબળે ભીડું નાથ રે; 
મંદર્યામે પધરાવ્યા પ્રેમે, ઘાલી ગળામાં હાથ રે, 
ધનરેં મંદર મહારું સુંદર, ધનરે રેણી રસાળ ૨; 
કંદ્રપ કોટ સરીખા નટવર, હું કરતી કેલી વિશાળ રૈ. 
ઉરપર રાખી રહી હુરી હું, સેજડીએ વાધ્યો રંગ ૨; 
એ સુખ મેં કોને ક્હેવાયે, અમી ઠરીચ્રો અંગો અંગ રૈ. 
નેણેનેણુ મેળવતાં મહાર, વાધી રંગની રેલ રે; 
નરસૈયાચો સ્વામી રસપૂરણુ, મોહન મોહુનવેલ રે. 
પદ ૧હડ૩ સું-રાગ ધનાશ્રી? 


અંબોડો મહાપરાવહાલાજીને સોહે, જતાં તૃત ન થઇએ ૨; 
જનેડે જમતાં વાત કરીને, વહાલો ઉરપર ધરીએ રે. 
મહારું મન તો મોહન સાથે, મંદરમાં ન જવાય રે; 
જે જાણુ તે કહોરે હુંને, વડાલા વિના કિમ રહેવાય રૈ. 
સાસુ નણુદી ઝુટુંબ સહું કોય, નીતનીત ઉઠી લવતાં રે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી મારે જીવન, કરશે મનનાં ગમતાં રે. 


પદ ૧૯૪ સું-રાગ ધનાશ્રી? 


આજને દિન સોહામણો, સોહાગણુ કીધી વહાલે રે; 
ડુધે વુઠ્યા મેટુલા, મંદરમાં મોશડુન મહાલે રે. 
આગળા ઉભી વાયરું કૅરું મહારા મનમાં હુરખી રે; 
કુલી અંગે ભોજન કરતાં, સુંદરવરને નરખી ર્‌. 
મરકેડલે કૅરી સણુગટવાળું, સુંદર સેજ સમાજું રે; 
મહારા પ્રાણુજીવનને પ્રેમે, મહારા ઉરપર ધારું રે.. 
વહાલા સાથે તાળી દેતાં, ખળક્રે કકણુ ચ્રૂડી ર; 
નરસૈંયાચા સ્વામીને સગમ, રમશું રેણી રુડી રે. 


પદ ૧૯૫ ૪ું-રાગ ધનાશ્રી? 


આજ મહાર સંગમ મંદર માંહે, દીવડીયો અ્જુવાછી રે; 
નંદકુવરને સાંઇડું દઈને, સુંદર વદન નિહાળું રે. 


૩૨૩ 


૩૨૪ નરચિંહુ મેહેતા મત 


પુલડે પાગર ભરાવું શેરીએ, સહીયર સાથ તેડાવું ૨; 
મંદરદ્રારે રાખી વહાલે, સૂુક્તાયાળે વધાવું ર. ૨ 
સોત્રણુપાટ ઢળાવી વહાલે, હું ત્યાં લઈ બેસારું રે; 
નાના વિધનાં અંન અનોપમ, ભાવે ભોજન ડરાવું ર, ૩ 
આગળ અગર ઉવેખી મેહલું, ચુવા ચંદન સાર ર; 
ભણે નરસૈંથચો મંગળ ગાઉં, પામી પ્રાણુ આધાર રે. ૪ 

પદ શ૯૬ સુ-રાગ ધનાશ્રી, 
દુર્જિન કેરું કાંઈ ન ચાલે, હું મલપતી મહાલું રે; 
તન સન મહારું વારી વારી, ઉરવરથી હું નવ ટાળુ ર. ૧ 
સણુગઢડા હું શાને રાખું, પ્રીત બંધાણી શુ રે રે 
મહારે પ્રાણુજીવન પાતળીચો, આનંદે અતુભવશું રે 
કંઠે વિલાગી ક્ટાનજીશું, વાત રસાળી કરશું ર; 
. ભણે નરસૈંચો! સુખની લેહુરે, ભ્રુજબળ ભીડી રહેશું રે. 
પદ ૧૯૭ સું,-રાગ ધનાશ્રી 
આજનો દિન રળીયામણુ। ને રળીયામણું મંદિરે મહારું રે; 
સુંદરવર શામળીયો આવે, મનના મનેરથ સારું ર. ૧ 
આગળ આવી અગર ઉવેખું, મોતીએ ચોક ષુરાવું ૨; 
વિધવિધતાં હું દાન દઇને, કુસુમે નાથ વધાવું રે.“ ૨ 
ક્ષીર ખાંડ ઘૃત મોદક સુખમાં, મહેલતાં મન હરખું ર; 
સુંદર સુખ સોહામણું, વાળી વાળી નરખું રે, ૩ 
સુંદર બીડી સુખમાં મેહુલી, ઢોળુ વહાલાજીને વાય રે; 
નરસેયાચોા સવામી પ્રેમે પાઢ્યો, હૈયે હરખ ન માય રે, ૪ 
પદ ૧૯૮ સુ?-રાગ ધનાશ્રી 
મનમાં હુરખ ન માય સ્ડારે, તૃસિ ન પાસું જેતી ૨; 
શામળીયાને સંગમ રમવા, શણુગારે સોહુંતી ર, ૧ 
પટોળી પહેરી નવરંગી, પાચે નેપુર ધુની] થાય રે; 
_ નીલવટ ઢિલડી નેણુ સમારી” રી, નરખું દરપણુ માંહે ર, ૨ 


* પા૦ 1૦ “વિધવિધતા હં હું દોના દાખી, નટવર નાચ નચાકુંર્‌.” 1 પા૦ મે ચાંપ્રું પારે.” 
1 ધ્વનિ. 


ત” 


દ 


શંગારમાળા. ૩૨૫ 


ધન ધનરે આ નોેખન મહારું, નંદકુવર ઉર ધરશું ૨; 
આલિમ?ન આપીને અંગે, ભ્ુજબળે ભીડી રમશું ૨. ૩ 
લટકંતી લેહેકંતી શામા, શામળીયા સેજે આવી રૅ; 
નરસેંયાચાસ્વામી રસમાં રંગ્યો, ભજતાં ભામની ભાવી રે, ૪ 
પદ ૧૯૯ સું-રાગ ધનાશ્રી* 
હું સફરાણી કીધી મહારે વહાલે, પ્રેમે સાસું નેયું ૨;* 
મરકલડો દેખી મોહનને, તાંઢાં મહારું મન સોહ્યું ૨. ૧ 
સરવસ સાંપી ઉરવર આણું, ક્ષણું અળગી નવ રાખું ૨; 
માખણુ સાકર સુખમાં મહેલી, વન્‍્યે1 વચન સુખ ભાખું ર. ૨ 
હાર કુઝુમના ગુંથી કરશું, વહાલા કંઠે ઘાલું ૨; 
શેભંતો દેખી શામળીયો, ઘડીએ ઘડીએ નિહાળું ર. ૩ 
ચુવા ચંદન ચરચું અંગે, સોત્રણુપાટ બેસારી રે; 
નરસૈંયાચા સ્વામીને સૈગમ, મનના મનોરથ સારી રે. ૪ 
પદ ૨૦૦ સું-રગ ધનાશ્રી, 
સરવસ વારું વારણે, શામળીયે સામું નેયું ૨; 
મરકલડો કર્યો મહારે વહાલે, મહારું મનડું મોહ્યું રે ૧ 
દીવાળીરે દીવાળી ને, નંદકુવર ઘર આવ્યો રે; 
સાશત્રણુપાટ બેસારી વહાલે, મોતીડે લઈ વધાવ્યો ર, ૨ 
ધન ધન દહાડો આજને, સહીયર સહુ વેડાવું ૨; 
કુકુમ રોળી કરી મંદરમાં, મંગળ ગાન કરાવું ર. ૩ 
સથરું દહીં જાસ્યું અતિ સુંદર, માખણુ સાકર સાથે ૨; 
નરસૈંયાચા સ્વામી ઘોળી ઘોળી, મુખમાંહે મૈહલેહાથે ૨ર, -₹ 
પદ ૨૦૨ સું-રાગ ધનાશ્રો* 
અણીયાળાં લોચન વહાલાજીનાં, માંહે રાતડલી રેખરે; 
જો મન માને તહારું રાજી સૃજનું, આલવડે રહી પેખરે. ૧ 
અવલેોક્તાં ઊતાવળાંરે, જમ ખાણુ , છૂટેરે; 
એક આશ્ચર્ય કહું સુણુરે સજની, તન સાલે ઘટ પીડેર્‌, ૨ 


ઝકરનાન્યગનાાજજભઇીકશ-ક--૦શ ર૦સનઉન-નજનનનુજનઝનય....ન-- “૩૦૦ 


* રાસ સહુસ્પદીના પ૦ મા પદની પ્રથમ ટુક્ની અડધી આને મળતી છે. 1 વિનય, 


૩ર૬ નરસિંહું સેહેતા મુત 


એક ઉપાય કડું સુણુ બેહુની, જેમ ભાંગે અંગે પોડરે; 
નરસૈંયાચા સ્વામીને મળીને, રુટયા સરસો લીડર, 
પદ ૨૦૨ સું-રાગ ધનાશ્રી? 
અમ ઘેર આવે મહારેો વહાલે, મોતીડે ચોક પુરાવુંરે; 
ધસમસતી જઈ રુદયા ભીડું, હરખે હાર પેહરાવુંરે. 
જે જે ભાવે મહારા પિયુને, તે તે ભોજન નીપાઉરે; 
આનંદે આરોગે મહારો વહાલે, હું માતી મંગળ ગાઉરે, 
સકળ સીંગાર સજા હું અંગે, સુંદર સેજ સમારુંરે; 
નરસૈંયાચા સ્વામોના ઉરપર, હું તનતમનધન તહાં વારુંરે. 
પદ ૨૦૩ સું-રાગ ધનાશ્રો. 
આજ સખી આલિંગન લીધું, શામળીયે ધેર આવી રૈ; 
મેં મારું તન મન ધન વારુ, ત્રેહુ તાપ સમાવી રૈ, 
મનગમતો મેં મચકે। કીધો, મહારા વહાલાને ભાવી રે; 
રેણી રંગભરી મહારા પિયુને, ભજીયો ભાવ જણાવી રે. 
ઉર ઉપર અસીરસ ઠૅરીયાં, વહાલે કીધું મનગમતું ૨; 
નરસૈંયાચા સ્વામીચે સંગમ, રસમાં વેહુણું વીતું રે. 
પદ ૨૦૪ સુ-રાગ ધનાશ્રી* 


આજ સખી આનંદ ન માચે, વહાલોજી પ્રેમે પધાર્યા રે; 
મેં હુઉાવે આલિંગન લીધું, મહારા ઉરવર સોહાવ્યા રે. 
સુંદર સુખ સોહામણું, નેતાં તૃત ન થાઉં ર્‌; 
વહાલે ઉરવર વળીવળી ન્નેતો, વારણે હું જાઉં રે. 
ર્‌ણી રંગે રમતાં વિઠ્ાણી, મનમાં મોદ ન માય રે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી મંદર મહાલે, ક્ષણું અળગો ન થાય રે. 
પદ ૨૦૫ સું-રાગ ધનાશ્ચી* 
આનંદે અતુભવિચે વહાલે, .દુરીજનનેો ભય ટાળી ૨; 
આઠે પઝડેોર ન મેલું અળગા, કઠે આહેડલી વાળી ૨. 
ક્ષણુ એક અળગી મેં ન રહેવાયે, પ્રગટ પતિ અંધાણી ૨; 
સરવસ સોપી શામળીયાને, વિલસું તે ઉરવર આણી રે. 


શુંગારમાળા. ૩૨૭ 


જ્યાં લગી વહાલે! સાસું જેતે; ત્યાં લગી નનેબન જાળાવતીરે; 

નારસૈયાચા સ્વામીચે સંગમ, મહારસ માહે મહાલંતી ર. ૩ 
પદ ૨૦૬ સું-રાગ ધનાશ્રી. 

અમારે ઉલટ વાયો અંગે, શામળીયાને સંગે ર; 

ધસમસતો મોહુનજી આવ્યો, ભીડ્યો અંગોઅંગે રે ૧ 

મસ્તકે મોળીયું મનોહુર દીસે, કાને ઝુડળા ઝળકે ર; 

વાંસલડી વાહે મહારો વહાલે, વનમાળા ઉર લેંહુકે ર. ૨ 

શી શેભા કહું તે વેળાની, હું મોહી ગ્રુખડું નતી ર૨; 

ભણે નરસૈંચા સુખ પામી હું, માખણુ સુખમ્મં ધરતી રે. ૩ 
પદ્ટ ૨૦૭ સું*-રાગ ધનાશ્રી 

આંગણુલે આવી શામળીયે, વેણુ મધુરી વાહાતેો ર; 

વાળી વાળી કરું વારણાં, અમથી અળગો ન થાતો રે. ૧ 

નિશદિન જાણે નંદરુવરને, મહારા ઉરપર રાખું રે; 

કંઠે ખાહુલડી વાળી વહાલે, અધુર સુધારસ ચાખું રે. ૨ 

દુધ કઢી કઢી વહાલા કાજે, માંહે સાકર ભેળું રુ 

નારસૈયાયાો સ્વામી આરોગે, આરત મહારી મેહ રે ૩ 
પદ્ટ ૨૦૮ સું-રાગ ધનાશ્રો* 

ગેલ કરંતે ધેન સંઘાતે, આવે વાંસલડી વહાતેો ૨; 

ગોકુળ (ની) નારીનું ઉર ભૂષણુ, માહુવો મન સોહુતો રે, ૧ 

મંગળ ગાતી માનની આવે, મનમાં મોદ ન માય રે; 

વદન સકેોમળ શામળીયાનું, નેતાં તૃસ ન થાય ર. ૨ 

માત જશોદા ઝુવરને લઈ, સુક્તાથાળે વધાવે રે; 

ભણે નારસૈયો ભામણુલાં લઈ, મંદર માંહે પધરાવે રે. સુ - 
પદ ૨૨૯ સું-રાગ ધનાશશ્રી* 

ખંસ મધુરો વાહે વહાલો, મંદિરમાં કેમ રહીયે ૨; 

સાંજ સમે આવતે સજની, નેણુ સફળ કરી ઠરીચે રે, ૧ 

મોર સુગટ કુંડળ ઝળકંતાં,, મીઠાં* સીઠડડાં ક્રીજે ૨; 

એક્લડો આવે આંગણુલે, હેછીવે ઉરપર લીજે ર ૨ 


નટ લ૦-- કટાક#---ન૦.૦૦૦૦ન; ક૦--૦૦---*૦૦૫૨૦૦જ,-૩થ૦ન્‍નનઝાન ન આન -.--.-. 


* પા૦ “મુખના. 





કનાન આ ૪--િ સ જાતવકન..-૦૦-૦૦૯૯૦૩૮% “૦૧૦૭૨૦૯ ૯-ત0નજઅલમલતજતાળનઅન,રડન.પ્ક 


૩૨૮ 


નરસિંહ સૈહેતા મુત 


ગાવાળાની ટોળીમાંહે, ધેન બોલાવે ધોળી ૨; 

ભણે નરસેંથો એ વહાલાપર, વારું ગોરસ ગાળી રે. ૩ 
પદ ૨૬૧૨૦ સું-રાગ ધનાશ્રી, 7 

લોચન અખળાનાં આધાર, મેં જોઉં વારંવારે રે; 

દાણુ મશે આવીને વહાલે, ઉરવર* મહારું નિહાળે રે. ૧ 

મહારા સનમાં મોદ ભરાણી, જેમ કહાનજી લસંકરઝાલે રે; 

હુસી હુસી ભુજમાં ભીડી સઝ્ુજને, કંઠે ખાહુડલી ઘાલે રે. ૨ 

મહીની ગાળી મસ્તકે લઇને, હળવે હુળીવે જાઉં ર્‌; 

નારસૈયાચા સ્વાર્મ(ની)મહા સંગે મળતાં, જતી તૃત નથાઉરે, ૩ 


પદ ૨૧૨ સું-રાગ ધનાશ્રી* 
લોચન શામળીયાનાં સજની, હું નિરખું વારંવાર ૨; 
અંગાઅંગે આનંદ વાપ્યો, ને આવે નંદકુમાર રે. ૧ 
આરત જાણી આંગણુલે આવ્યો, મહારેો પ્રાણુ આધાર ર; 
મેં ઉઠી રુદયામાં ભીડો, સુંદર (વર) સુકુમાર ર. ૨ 
મંદરમાં પધરાવી વહાલે, શોતીએ ચોક પુરાવું રે; 
નારસૈંયાચા સ્વામીનું સુખ ન્નેતાં, વાળી વાળી વધાવું રે. 
પદ ૨૨૨ સું-રાગ ધનાશ્રી. 
નેણુ સલુણાં શામળીયાનાં, સજની ઉરવર દીજે રે; 
મનમાન્યું તમ માહુલે વહાલે, આપણુ રંગ રમીજે રે, ૧ 
કરતી મનોરથ મંદર માંહે, જાણું જીવન નેઇચે રે; 
પ્રેસ ધરીને પાતળીયાશું, અંતર ટાળી મળીચે રે, ૨ 
સ્રવસ વારું સંગમ કરતાં, કંઠે વિલાગી રહીયે ૨; 
નારસેંયાચા સ્વામીશું રમતાં, તે સુખ કહેને કહીચે રે, ૩ 


પદ ૨૬૩ સું-રાગ ધનાશ્રી* 
કાસણુ કીધું શામળડાયે, મંદરમાં ન રહેવાય ૨; 
રાત દિવસ આરત રહે મનમાં, દીઠા વના ન સોવાય રે, ૧ 


---- ----- --.ૂ.-- “--- તમા સ્‍નાન. --૦નનન-- તના--# _..-૦૫૦૯૬7 ક નમર૦-જનવય# 





“જ અન તન૦----૦ કનવ નનબ -- ક્ન્ન્ન- *્-્- 


શંગારમાળા. ૩ર 


જળા જસુનાં મરો નવા જઈએ, નંદફુવર રહીયાળો રે; 

અમ દેખીને વેણુ વજાડે, કરે નેણુનો ચાળા રે. ર૨ 

અંગોઅંગે આનંદ વાધે, જને વહાલે ઉર ધરીચે રે; 

ભણે નારસૈંથો દુરિજનના ભે, મનથી કાઢી ઠૅરીચે રેં, ૩ 
પદ ૨૨૪ સું-રાગ ધનાશ્રી. 

હું આંગણુલે ઉભી હુંતી, વહાલે વહાતો વાંસે વળી આવ્યે રે; 


હું ઝ્ુલી રડી વદન જતાં, મંદરમાં પધરાવ્યો રે, ૧ 
જે જે મહારા મનમાં ડુતું, મેં તે ભોજન દીધાં ૨; 
સારી પેઠે શામળીચે। આરોગે, મનવાંચ્છિત ફઊ સીધાં રે. ૨ 
કુસુમ લઈને સેજ સમાર; સફે્‌ળા કૅરું શણુગાર રે; 
નારસેયાચો સ્વામી ઉરપર રાખી, રસમાં કરું વિહાર ર. ૩ 
પદ ૨૬૫ સુ-રાગ ધનાશ્રો* 
સુખન્ેતાં શામળીયા કેરું, માયલે અંગે આનંદ વાધ્યો ૨; 
સન્ઝુખ થઈને સુંદરવરને, માયલા ઉરપર લાધ્યો રે. ૧ 
મંદરમાં પધરાવ્યા . પ્રેમે, હરખી મંગળ ગાઉં રે; 
માયલા વહાલાજી ઉપર, વારી વારી જાઉ રે. ૨ 
મનગમતો શણુગાર કરીને, સુંદર સેજ સમારું રે;* 
નારસૈંયાચા સ્વામીશું રમતાં, ધનધન નેખન મહાર ર. ૩ 


પદ.૨૧૨૨ સું-રાગ ધનાશ્રી? 
વાળી આવી રે મહર, ડુધે મેહ વુઠાં ૨; 
દકુવરને ઉરવર રાખા, શું કરશે દુરિજન રુઠાં ર, ૧ 
મુગટડો હું શાને રાખું, મારે શામળીયાશું મનમાન્યું રે; 
1 હોય તો પ્રગટ જણાવે, તે તો ન રહે છાનું ર. ૨” 
૧ગડે જતાં મોરી બેની, પ્રોત બંધાણી હરીશું ૨; 
નેંયાચા સ્વામીશું રમતાં, ગમતી ગોઠડી કરીશું ર્‌*. 
પદ ૨૧૭ સું-રાગ ધનાશ્રી? 
પી શામળીયો। પામી, મોરે*'હેયે હરખ ન માય રે; 
ભપૂડાં લઈ ભેટી વહાલો, ભીડડ્યો રુદયામાંય રે. ૧ 


કહ 


- ----.ન---- 
ક--નનનઆવણા-.ન જન/૦ન-૦-- સનરસાતાજઇનઇ ખમ્ન્નનનાજ જખ ------. 


* સૂળ પાકેશું અને “કરશું' છે. હરશું એટલે શિવ સાથે એવો અર્શ થવાથી પાઠ ફેરવ્યો છે. 


ર 


નરસિંહુ મેહેતા કુત 


નાના વિધનાં વહાલા કારણુ, ભાવે ભોજન નિપાઉં ર; 
સથરું દહીં લઇ આગળ મેલું, ષ્ઇુલી અંગ ન સમાઉં રે. 
સકળ શણુગાર સજીને અગે, કરશું મનનાં ગમતાં રે; 
નારસૈયાચો સ્વામી ભોગવતાં, હિંડે દુરિજન લવતાં રે. 


પદ ૨૧૮ સું-રાગ ધનાશ્રી? 
ધન ધન દિવાળી મહુઃરે આજ સુખ શામળીયાનું નિહાળું ૨; 
મનગમતો હું મચકે। કરીને, માયલો મોહુન મહાલું રે. 
મોતીએ ચોક પુરાવું મંદર, સોત્રણુપાટ ઢલાડુંરે; 
વહાલે ઉરવર સરવસ વારી, મંગળ ગાન ફરાવું રે, 
જમજ મ રીઝે માયલે। વહાલે, તમતમ ભાવ જણાવું ર; 
નારસૈયાચા સ્વામીચે સંગમ, રમતાં રુડી લાવું રે. 

પદ ૨૧૨૯ સું-રાગ ધનાશ્રી 
દીવાળી નીત્ય દીવાળી, જે નંદકુવર વર વરીચેા ૨; 
હું આનંદી અળગો ન કરું, જઈ મે ઉરવર ધરીયે રે. 
સહીયર સઘળી દેખંતાં, હું મલપતડી પિયુ મહાલું ૨; 
સુંદર સ્રુખ શામળોયાકેર વારી વારી નિહાળું રે. 
લજ્જા મેલી કુટુંબ સહુની, નણુરી મહેલી લવતી ર; 
ભણે નરસૈયો ભરજેબનમાં, મોહનરસમાં માતી ર૨. 

પદ્દ ૨૨૦ સું-૨ગ ધનાશ્રી, 
દીવાળી દ્દીવાળી ૨, વહાલે ટુસી કર દીધી તાળી ર્‌; 
સોત્રણુપાટ(લે) બેસારી વહાલો, હું રહી વદન નિહાળી રે. 
આગળ અગર ઉવેખી મહેલાં, પેરપેરનાં પકવાન રે; 
સુખમાંહે મહેલંતાં હું ઝુલી, પામી પરમ નિધાન રે. 
ચુવા ચંદન અંગે અરચી, ધરું મુસુમના હાર ર; 


નરસૈયાચો સ્વામી ઉરપર રાખી, રેણી કરું વિઠાર રે. ' 


પદ ૨૨૬૨ સુરાગ ધનાશ્રી* 
મુકુમ પગલાં પ્રાણુજીવનનાં, નિરખી મંગળ ગાઉં રે; 


મંદરમાં મહાલંતો મોહન, કુલો અંગે ન માઉં રે. ૧ 
! 


શંગારમાળા. ૩૩૧ 


ધન ધન દહાડે આજ સખી રે, ને જીવન સાગું નેવે ર૨; 
નિશદિન જાણું શામળિયો, મહારા ઉસ્પર સોહે રે. ૨ 
જે જે મારા મનમાં આવે, તે તે ભોજન કરવું ર; 
નરસેયાચા સ્વામીની સેજે, માન તજીને આવું રે. ૩ 
પદ્ટ ૨૨૨ સુ-રાગ ધનાશ્રી, 
શામળીયો તે મહારા મોહન, વનથી આવે વહાલે! ૨; 
આગળ ધેન ગોવાલા માંહે, વાહે વેણુ રસાળા ૨ર, ૧ 
વનમાળા વેજંતી ઉરપર; વનની ખાતુ સોહુવે ૨; 
નેણે નેણુ ભેળી ખાઈરે, ત્રેહુ તાપ સમાવે રે. ૨ 
પિતાંબર અંબર ઓપંતું, સ્રુખે વેણુતણી ધૂન થાય રૈ; 
ભણે નરસૈથો શું કહું શોભા, ગેલ કરંતો ગાય ર. ૩ 
પદ ૨૨૩ મં-રાગ ધનાશ્રી, 
આ નરે આ વનથી વહાલે, વેણુ મધુરી વાહે ર; 
ગાવાળાની ટોળી માંહે, આગળ ધેન સોહાયે ર, ૧ 
સાંજસમે શામળીયો શોભે, વનમાળા ઉર લળકે ર૨; 
પિતાંખરની પલવટવાળી, કાને ઝુંડળ ઝળકે ર, ૨ 
સુંદર સ્રુખ સોહુમણું, જેઈ નેઈને વળી નેઈએ રે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી જુવતી જીવન, ઉરપર રાખીરહીયે ર્‌,; ૩ 
પદ ૨૨૪ સું-રાગ ધનાશ્રી* 
મોહુ લાગ્યો હુંને મોહુ લાગ્યો, નિરખંતાં નંદકુમાર ૨; 
મહી મશે મારગમાં જાતાં, નંદતણે ધેર દ્વાર રૈ. 
શી પેરે એહુને મળીજે, દોહુલે લોક વહેવાર રે; ”* 
સાન કરીને સ્નેઢુ જણાવે, સુંદર નેણુ વિશાળ રે. ૨ 
કોય લીલાએ કરી અવતરીયે(, કોય ન જાણે પાર રે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી સુખ દીઠે, વિસાર્યા પતિ પરીવાર રે. ૩ 
પદ ૨૨૫ સું-રાગ ધનાશ્રી, 
મરકલડો કરીને શું હુસો છે, વાત તમારી જણી ૨; 
મનમાન્યા પાખે મારા વહાલા, પ્રોત ન હોય પરાણી ર, ૧ 


ન 


૩૩૪ નરસિંહુ મેહતા કુત 


શું કીજે જે મન હરી લીધું, પેલે ક્ટાનજી કામણુગારે ૨; 
દેવર જેઠે સંતાપે હુંને, ને નણુદી મેહેણાં મારે રે. હુંબ ૨ 
ઝર ઝદ ગર કઃ ક 
* તે એ શામળીયા શું સાચું મહારે, તો કોજે આનંદરે. હુંબ ૩ 
નરભે થઈ વહાલે વશ કીધે, પ્રેમે આલિંગન દીધું ૨; 
નરસૈંયાચે। સ્વામી સદા સોહાગી, ત્યાં મારું (તારંઝેમન વીછુંરે. હું ૪ 
પદ ૨૩૩ ઝુ? 
સુરીજન શાસ્નળારે, આવેને મહારા મંદિર માંહે; 
નાના ભાવ ધરી તમ સાથે, રાખું રુદિયા માંહે. વૃ 
સેજ સમારી કુસુમ લધને, સકલ કરું જણુગારરે; 
દીવડીએ। અજુંવાલી મેહેલું, મારા પ્રાણુ આધારરે, 
રણી રમતાં રમતાં, અલવેથું આલિંગન આપુંરે; 
ભણે નરસચેો શામલીયારે, સરવશ તમને સાંપુર્રે. ૩ 
પદ ૨૩૪ સું. 
તમારું સુખ સેહેલ્યું નવ જાય, તમો છો અમારે મન ગમતા; 
ષ્રહ્માદિકને મોહ ઉપજાવ્યો, રુપ લક્ષણુ ગુણુ સુંદરતા. ૧ 
વણા વાહો ને મધુરું ગાયો, ચંચળ નેણે ચપળતા; 
સુંદર સ્વર કરી ધેન બોલાવો, માનનીયાંચા મન હુરતા. ૨ 
મોર સુગટ ગુંજફળ સોણે, ત્રજસુંદરીશું રંગરમતા; 
નંદનંદન તમો કળ્યા ન જાએ, લીલા ન જાણે વેદવદતા. ૩ 
અગમ નિગમ સર્વે જાણ્‌, જાણા છે જનની મમતા; 
_- નર્સૈંયાચા સ્વામી તમને ન જાણે, તે નર હિડે જગ વગુતા. ૪ 
પદ ૨૩૫ સે. 
કાં ચાલો પરદેશ પિયુડા, શામળીયા સામું નેતેો જા; 
કહીએ મળશું મારા વાહુલા, સાચો હાથ ગળે વહાતો જા. કાંત ૧ 
ચંચલ ચિત્ત તારું ભાવ નહિ રહે, તો અસશું પ્રીત કાં માંડી ૨; 
જોલી વેળા દહુણી તરેહુ સંતાપે, તેણી વેળા શૈ ગુન્હુ છાંડી રે, કાંન ૨ 
જને વહાલાશું સાચું છે તો, કીજે આનંદ અપાર રે.” પાઠાંતર. ખીજી પ્રતમાં ત્રીજી ફડીવું 
પૂ્વાધ ન સમન્નય એવું છે, 


ઈ પ6 


કાને 


શંગારમાળા. ૩૩૫ 


તન મન પ્રાણુ આવે તમ સાથે, જીવ વના કેમ ધરીએ દેહુ; 
નરસૈંયાચા સ્વામી એ શું કીધું, દુઃખ દેને કાં ત્રોડ્યો સ્તેહુ. કાં7 ૩ 
પી પદ ૨૩૬ સું. 

વહાલે સોરલી અધુરધરે, મહારા પિયુ પ્રેમ કરે ૨; 

નાદ સુણી શામળીયા વહાલા, ઉરવર્‌રે અમી ઠરે ૨, વ૦ ૧ 

અતિ ઉત્તમ્‌ છે મહીડું મહાર; તમવના,કેોને ન આપું ૨; 

વહેલા પધારો પાતળીયારે, તન મન તમને સાંપું ૨. વ૦ ૨ 

સુંદર સુખ સોહામણું, ક્ષણું અળગું નવ કરીચે રે; 

નરસૈંયાચા સ્વામી કહું તમને, મહારે મંદરંથી નવ ફૂરીચેરે. વ૦ ૩ 
પદ ર૩૭ સું? 

વહાલા નેણે નેણુ મળે, મહારા ઉરવરસુ ભળે રે; 

આશા વલુંધી અબળા ખાળો, તું દીઠૅડે તાપ ટળે રે, વ૦ ૧ 

ગોધેન સાથે વન વન હીંડે, અધિક લીલા મન ભાવે રે; 

તમ વિના અસે આકુળગ્યાકુળ, મંદિરમાં ન સોહાવે રે. વ૦ ૨ 

તન મન ધન આવે તમ સાથે, ચરણે ચિત્તડું ધરિચે ર; 

ભણે નરસચૈંચો મુષ્ણુ વિનારે, ખીજે નહીં અનુસરિયે ૨, વ૦ ૩ 
પદ ૨૩૮ સું. 


સુરીજન શામળીયારે, મહારા લેોચનનેો શણુગાર રે; 

કંઠે ભુષણુ કહાનજી મહારા, ઉરવર માંડણુ હાર રે. સુ. ૧ 

ઝુમળ સુખ હરી દીર્ઘ લોચન, અધુરે અસ્રત સુખધામ ર; 

અવિલેોક્વા મહારી આંખડી, અભિલાષ પુરણુકામ રે. સુ. ૨ 

વન શીદ પધારીયા, મહારી દષ્ટે અંતર થાચે રે; 

વદન સુંદર વિઠલા, શેં ન રહો મંદિર માંહે ૨. સુ. ૩ 

ચિત્ર ચિંતામણી શામળો, મહારા જીવન પ્રાણાધાર ૨; 

નરસૈંયાની રસનાએ વસો, નવનિધ નંદમુમાર ૨, સુ. ૪ 
પદ ૨8૯ સુ. 

સખી હું તો રમઝમ કરતી હીંડુંર 

વાહુલા કેરું વદન નિહાળી, શણુગટડો સંકેડુરે. વ્‌ 


૩૩૮ 


નરચિંહ સેહેતા કૃત 


કર કંકણુ ઝાંઝરીયાં ઝમકે, તાલી દેતાં હાથરે; 
વાત રસાલી કીજે વહાલા, આપણુ બેઉ સાથરે. 
આઠ પહાર હું પલઈ* વહાલા, જીવન જેવા કાજરે; 


નરસંયાચા સ્વામી કું તમને, પૂરા મનના મનોરથ આજરે. 


પદ ર૪૮ સું? 
મનના મોહુન કરી, રાખુરે; 
પ્રમ ધરી પધરાવું બાલે, વિનય વચન સુખ ભાખુંરે. 
આંગણુડે ઉભી રહું, ક્રોઈ કહે હેરી આવે રે; 
નેઉં શામળિયા માહરાને, મનના તાપ સમાવે રે. 
4% ઝૂ % કદ પટેોલી પહેરું ચંપાવરણીરે; 
નરસયાચા સ્વામીશું રમતાં, બોલું અચ્રત વેણીરે, 
પદ ૨૪૯ સું 
વેણુ રસીલાં બોલીરે; 
નંદમુંવરશું નેહ ઝટ લાગે, તો રસમાં રહું ડોલીરે, 
અંગે આરત અતિ ઘણી, હુંને નેણે નિદ્રાન આવીરે; 
સુંદરવર શામળિયો! સેજે, ભજતાં હુંને ભાવીરે, 
નલવટ ઢીલડી ને હાર સમારું; ઝાલ ઝખુકે કાનરે; 
નરસૈેંયાચા સ્વામી કંઠે વિલાગે, કરીએ અચ્રતત પાનરે, 
પદ ર૫૦ સું, 
રમવા લાગી રંગેરે; 
પ્રેસ ધરીને પાતળિયાને, ભીડી અંગે અંગૈરે. 
હાસ્ય કરીને શામળિયાશું, કરતી વાત રસીલીરે; 
અધુરતણ્‌। રસ પીવા કારણુ, કંઠે ખાહુલડી વાલીરે. 
સુંદર વદને સવસ સાંપ્યું, અલવે આલિંગન લીધુંરે; 
નર્સૈયાચા સ્વામીચે સંગમ, મનગમતું કઝીધુંરે, 
પદ ૨૫૧ સું, 
કોધુ મનનું ગમતું ૨; કી 
સેજલડીએ શામળિયા સાથે, રંગ ભરી વેહુણું વીતું ૨. 


* “પીલ. 


સુંગારમાછળા. 


પીન પચોધર ઉરષર રાખી, વિલસો ચારે «મરે; 
પ્રોત બંધાણી પીયુજી સાથે, પહાંચી હેચે હામરે. 
સહીયર*માંહે થઈ સફૂરાણી, વાહુલાને વશ કરતાંરે; 
ભણે નરસૈંથો પ્રેમે પામી, હુવે હીંડું લટકતાંરે. 
પદ ૨૫૨ સું? 
સખી હું તો મરકલડે મોહીરે; 
સુંદરવર શામળિયા કેરું) વદન સકે મળ ન્નેઈરે. 
મંદર જાવા મારગ ભૂલી, કાનજીએ કૂર સાહીરે; 
અંગો અંગે ઠું વેંધાણી, જેમ વેણું મધુરી વાહીરે. 
આગળા થઈ નિસરીચોરે, પાછળથી હું ચાલ્લીરે; 
ભણે નરસૈંચો ત્રદાવનમાં, મહારસમાં હું મહાલીરે. 
પદ ર૫૩ સું. 
મહાલી સોહન સાથેરે; પુ 
અળવેશું આલિંગન લીધું, ભીડી રહી ખાથેરે. 
એકાંતે એકલડો વંહાલે, ભાવ ધરીને ભજીયોરે; 
મેં મારું તનમન ધન સાંપી, વહાલધરી વશ કરીચેોરે. 
આનંદી હું અંગ ન માઉં, જે સુંદરવર પામીરે; 
નરસયાચેો સ્વામી અનુભવતાં, ત્રેહુ વેદના વામીરે, 
પદ ૨૫૪ સેં? 
વેદના વાસી રંગે રમતાંરે; 
અંગાઅંગે ઉલટ વાધ્યો, શામળિચેો મળવાંરે. 
વાત ડૅરંતા વહાલા સાથે, કંઠે ધરીને ખાહી રે; 
અધુરતણા રસ પીતાં, મેં ન જાણ્યું કાંઈ ર્‌. 
પ્રેસ ધરીને સહાસું જેયું, શણુગટડો મેં તાણ્યા રે; 
નરસંયાચોસ્વામી ઉરપર રાખી, મનગમતો મોહુન માણયોરે. 
પદ ર્‌પપ સું? 
નેણુ બાણુ વહાલા કાં મારેરે; 
દાણુમશેં કાં વળગોા વહાલા, વારું વારે વારેરે, 


8૪૦ નરસિંહ મહેતા મુત 


ઉરવર આલ ન કીજે આવડી, ફૂટે નવરંગ ચોળીરે; 
જે માગે તો ગોરસ નથી જે, ધરણે નાંખો ધેોળીરે. ૨ 
કરશું રાવ જશેદ્દા આગળ, મારગડા માંહે લૂટેરે;' 
નરસૈયાચો સ્વામી સાંળડું લેતાં, કોઉ ઉરના હાર ત્રુટેરે, ૩ 
પદ ૨૫૬ સું-રાગ માલકાલેરેઃ** 
આંખડીઓએથી અલગોાઅક્િયલ,માહુનઘડીએ નમેહલુંરે; 


આવતો સુંદરવર સજની, રુદિયા ભિતર લેલું રે, ૧ 
સીઠડા માંહે મીઠગે સોહન, દીઠેડો જીમનાં તીર રૈ; 
આગળા આવી શ્રામળિયે। તે, ભરી ભરી ભરતો નીર રે. ૨ 
મરડવડો કરી કટાનજીએ, કુચ ઉપર કર વાચો! રે; 
ભણે નરસૈંચો છેલપણ્‌ે, મહારા પાલવ સાહ્યો રે, ૩ 


પદ ૨૫૭ સું-રાગ માલ ડાલેરે!ક 
છેલપણું નવ કીજે, અમશું દેખે સહીયર સમાણી ૨; 


ગોરસની ગોળી શીર ભરી, ખાહુડલી મેલીઅમાણી રે, જ્‌ 
કાંચલડી કમખાની કફ્‌ડી, તોડ્યો હાર હૈયાને ૨; 
પરાક્રેમ તારાં કોઈ નવ જાણે, દીસંતો હુરી નહાંનો રે. ૨ 
નેણુ નચાવી વધી અંગે, કહ્યનજી કામણુગારો ર; 
ભણે નરસૈંચો અળગે ન કૅરું, જીવન પ્રાણુ અમારે રૈ, ૩ 


પદ ૨૫૮ સું-રાગ માલ ડાલેરેઃ 


જીવન માયલો જે જેઈ, નેતાં તન મન નાખું છોલી ૨; 

મીઠું મહી પીજે પાતલ્‌ીયા, આ લે ગોરસ ગોળી રે, વ્‌ 
મારગડે મરકલડો કરતાં, મનડું મહારું મોહ્યું ૨; 

ચિતડે ચટકે। લાગ્યો સધળો, જમ તેં સહાસું નેયું ૨, ૨ 

જે જે તાહુરા મનમાં ઉતું, તે તે આપણુ કરીએ ર; 

નરસૈયાચા સ્વામી કરહુ તમને, ચાલે! વંદ્રાવન જએ રે. ૩ 
 * આ સંગહમાં. ન્યાં ન્યાં રાગ નામ નિર્દેરા કયો છે, તે ખરા છે એવો નિશ્ચય થયો 


નથી. આ અને એની નીચેનાં કેટલાંક પદો ઉપર રાગ માલકાલેરો છે, અને એક પ્રતમાં રાગ 
પરજ છે., સારું ગાનારા. એક મિત્રને ખતાવતાં કહે છે કે બંનેમાં ગાઈ રાકારો. 








સુંગારમાળા. 


પદ રપટ સું-રાગ માલ કાલેરે!* 
જે જે મનમાં ડુતું મોહન, હેયડલે લીધું રે; 
કંઠે પરસ્પર ખાહુડલી ૨ર, અધુર અગ્રનત રસ પીધું ૨. 
કામ કામઘેલી ચાલી વે'લી, જમલાં જીવન ન્ેડે ૨; 
મનમાં મોહુ ભરાણી ભામની; શણુગટડો સંકોડે ૨, 
તાલી દેતાં વહાલા સાથે, ખલકે કંકણુ ચૂડી ૨ 
ભણે નરસેચો સાંઇડું દેતાં, ઝળકે રાખડી રૂડી રે. 
પદ ૨૬૦ સું-રાગ માલ ડાલેરે* 
શામળિયાશું સાંઈડું લેતાં, માનની માન” ધરતી ૨; 
અંતર હાલી આઘો લીધો, મનગમતું મન કૅરતી રે. 
વંદ્રાવનમાં વહાલા સાથે, આપોપષુરે અરપંતી ૨; 
નેહુઝ્ડલાગીરંગભરી રમતાં, વહાલા સંગે સોહેતી ૨. 
માંહે(માંહે રસ ભરીયાં, કામની ને વળી કાહાન ૨; 
નરસૈંયાચા સ્વામી અળગો ન થાચે, કરતા અધુરરસપાનરે. 
પદ ૨૬૬૧ સું-રાગ માલ કાલેરે* 
વાતલડીકરતાં માહુરા વાહુલા; ચિત્ત અમાણું ચલીયું ૨; 
સુંદિરવર શામળિયો નનેતાં, મનડું માયલું મલિયું રે. 
મેં જે મનમાં જાણ્યું જીવન, તે તે આપણુ કીજે ૨; 
એકલડાં એકાંતે થઇને, અધુર અચ્રત રસ પીજે રે. 
શામળિયા વહાલા કહું તુજને, પ્રિત નિરંતર કરીએ ર; 
નરસૈંયાચા સ્વામી કહું તમને, અંતર ટાળી મળીએ ર્‌. 
પદ ૨૬૨ સું-રાગ માલ કાલેરે* 
મલિયે મોહનજી અસશું, મૂકી મનની લાજ રે; 
ડુધકઢી ને વાટકડી ન્નેઉં ઉભલી, રહ્યાંરે ઘરનાં કાજ રે, 
રેણીનિદ ન આવે વહાલા, દિવસે જાણું જેચે જે સહી રે; 
ને વહેલા પાસું મહારા વહાલો,રૃદિયા સરસો ભીડું રહીરે. 
દીઠો વણુ મેં ક્ષણું ન રહેવાચે, તમ સાથે મન માન્યું* રે; 
નરસેંયાચા સ્વામી આવો રમીએ, હુવે શું રાખો છાનું રે, 


૩૪૨ 


* પરેણેા. રી 


નરસિંહે મહેતા મૃત 


પદ ૨૬૩ સુ-રાગ માલ કાલેરો. 


માયલાસોહુનશુંહું મીઠડી, ભરી ભરી ગોઠડી કરતાં રે; 
અંગાઅંગે ઉલટ વાધ્યો, શું કડીએ ઉર પરતાં રે.' 
સુંદિરવર શામળિયા સંગમ, રંગરેલ ઝકઝોલી ર; 
સુખડું જેતાં કુલી ફૂલી, વાલી વાલી ને ધોલી ૨. 
માય ખાપ શું કરશે સુને, દુરીજનનો ભે ટલીયેા રે; 
ભણે નરસૈંચો લાજ તજીને, મૃષ્ણુ વર મેં વરીએ રે. 


પદ ૨૬૪ સું-રાગ માલ કાલેરે! 


સરકલડો કીધોરે સહીયો, શામળે સાંઝી વાર રે; 
પાલવ માયલે ગ્રાહીને ઉભલે, નહાનડો નંદકુમાર રે. 
જલ જુમનાં ભરતી હું ભૂલી, ચીતડે માયલે ચહઢીયે। રે; 
ભામણુડાં હુંલઈને ભેટી માયલો, ભૂજ ખળ ભીડી મળિચોરે. 
કામણુ કરી કંહાનુડાશી, માયલે મંદર આણી રે; 
ભણે નરસેચોાઘડિએ ન મહેલાં, શામળા સેજડી માણીરે, 


પદ ૨૬૫ સુ-રાગ માલ કાલેરે* 


સેજ સમારી શામળો રાખાં, ગમતી ગોઠૅડી કરશાં રે; 
માયરા ઉરવર્‌ ઉપર માયલેો, ભીડી ભીડી ભરશાં રે. 
આંગણુડે એકલડો આવી, વહાતો મધુરી વેણુ રે; 
સુખડું એહનું નેતાં ફૂલી, સુંદર માયલો શેણુ* રે. 
દુધ કૅઢીને સ્રાકર ભેળાં, પાતલીયાશી પાશાં રે; 
ભણે નરસૈયે। માયલે। મોહન, મીઠડા ભરી ભરી ન્ેશાં રે. 


પદ ર૨૬૬ સું-રાગ સાલ ડાલેરે।* 
મીઠડી મીટી મોહુન કેરી, કામણુ કરતી લલાટે ર; 
સરોવર જળી ભરવાને જાતાં, આવીને ઉભો વાટે રે. 
ચિતડા માંહે ચટકે લાગ્યો, સુખડું એહનું ન્‍ેતાં ર૨; 
કામણુકરાં “ખમે કૅહાનુડાશી, વેધી વાંસલડી વહાતાં ૨. 





વ 


જ્‌ 


કડક. ત. ૦૦૦-૦૦૦.------ કૂક તક ક--૦#-- નરક -ાન૦૦૦૦-૦૦૦૦% ટ #ક૮ડ૦તાળનારનકજ૭૦નુનાયા-ડ-મ0ન%%જ૪ #તનમતાસત્પમનમકરનવબાગશ-તરતત,૦ત---૦૪ :_-૦૧%/૦-ન૦૦૯૦૦૦૦-૦૦ ૦૦૦૫૮૦૦૫, 


ચૃંગારમાળા, 


માયલું મન તાહ રીઉં સહીચે।, કરડી કૃષ્ણે કાલે ૨; 
ભણે નરસૈંચો જીવન માહરેો, આવીને મંદર માહુલે રે. 
પદ ૨૬૭ સું-રાગ માલ કાલેરો 
સુંદરવર શામળિયો સહીયે।, ચીતડી માયલી ચઢીયો ર; 
ચિતડું માયલું ચલિયું સહીએ।, મરકલડો જે કરીયે રે. 
કામણુ કૅરી મંદર કી જાંવાં, લટકે હું લેભભાણી ર; 
રુદેયા સરસો ભીડીને રાખાં, માયલાં ઉરપર આણી રે. 
કહાનુડાશી ગોઠડી કરશાં, મીઠડા મીટ મેલાવી ૨; 
નરરસૈયાચા સ્વામીશી ભજશાં, દુધ કઢી પીયાવી રે, 
પદ ર્‌૬૮ ઝું-રાગ માલ કાલેરો. 
સીટડી તાયરી સીઠડી સુશી, લાગે માયલાં શેણુ રે; 
માયલે મંદિર આવની માવા, ભાંખાં મીઠડાં વેણુ ૨. 
વાંસલડી વહાતો જા જીવન, સાંભલતાં આંગણુડે ૨; 
મનડું માયલું મલવા તુંશીં, આવની જાઉં ભામણુડે રે. 
સેજડી તાયલી ફુલડે- રચશાં, શણુગારે શેહુાવાં રે; 
ભણેનરસચે માયલેો મોહુન, ભૂજ બળ ભરતીલાવાં રે. 
પદ ર૬૯ સું-રાગ માલ કાલેરે!* 
ભૂજ બળ ભીડી ભામણા લેશાં, રાતડલી રંગભર રમશાં ર; 
માયલા ઉરવર ઉપર રાખી, ગમતું ગમતું કરશાં ર. 
ર્રીવડીએ અજુંવાલી ઉભી, પંથડો તાયલે। નિહાળાં ૨; 
સેજ સમાણી ભેટતી સુંશી, તપ તમાયલી ટાળાં રે. 
મંદરમાં મનોરથ કરતી, જીવન માયલે। પામાં ર; 
ભણે નરસૈયો વહતો દેખી, શામલશી શીર નામાં રે. 
પદ ૨૭૦ સું-રાગ માલ ડાલેરે? 
માયલું મન તો સોહે રે માવા, આંખડેલીને ચાલે ર; 
અંગો અંગે વેંધાણી હું, *વાહી વેણુ રસાલે રે, 
કામણુકરાં હું મંદર જાઉં, જાણાં તે જમલાં રહિચે*૨; 
કામણુગારા કુષ્ણુજી, તુંને ઉરવર રાખી રહિચે ર. 


૩૪૩ 


૩૪૪ 


નરસિંહ મેહેતા કુત 


જળ જસુના ભરવાને હીંડી, ભરતાં નીર ન આવે રે; 
ભણે નરસચો માયલો મોહન, માયલે મંદિર આવે રે, 
પદ ૨૭૧ સું-રાગ માલ કાલેરે. 
મંદિર માયલે આવની સોહન, સુખડે તાહુરે સાહિલી ૨; 
તન મન ધન તું ઉપર વારાં, મીટડી ભરી ભરી ન્નેઈલી રે. 
સથરું દહીં તુંજ કારણુ રાખા, માખણુ સુખમાં સેહેલાં ર; 
ભાંમણુડે તાયરે જૈને જીવના, સરસાં સાકર ભેલાં રે. 
આલિગન લેવા ઉભળી, વાટડી તાહુરી નેવાં રે; 
ભણે નરસૈચો સજ્જન અમારા, રુદેયા ભીડી રેહુવાં ર્‌. 
પદ ૨૭૨ સું-રાગ માલ ડાલેરે? 
રુદેયા સરસો! ભોડી ભોડી, સજ્જન અમારે રાખાં ર; 
વેણુ રસાલાં વીઠલા તુંશીં, વાલી વાલી ભાખાં રે. 
મલપતડો સોહુનજી આવે, સોતીડે પાગ ભરવાં 'રે; 
શામળિયાશી સહાંમાં જઇને, ઉરપર લઈ વધાવાં રે, 
મંદરમાં પધરાવી માવો; કુલી અંગ ન માઉ રે; 
ભણું નરસૈયો સરવસ સાંપી, આગળ અગર ઉવાઉં રે. 
પદ ર૭૩ સું-રાગ માલ કાલેરે* 
માયલે કાજે માયલે। મોહુન, આવે તો રસ વાજે રે; 
મીઠડો મીટ સેલાવતાં સડહીએ, અળવે ઉરપર ગાજે રે. 
સ્ુગુણુ શામળિયો તુંશીં, ગોઠડી કરતો ભાવે ૨; 
સુંદરવરના સંગમાં રમતાં, નવલો નેહુ જણાવે રે, 
દુષ્ણુ મુષ્ણુ જુષ્ણુ કરતી, ગાંજે હીંડાં નનેતી ૨; 
ભણે નરસૈયો મૃષ્ણુ પાંખે, મંદરમાં પરજલતી રે. 
પદ ૨૭૪ સું-રાગ માલ કાલેરે?? 
માયલે ગાંજે મોહુન આવે, મીઠડી ભરી ભરી નવાં રે; 
સુખડું એહુનું માોહનવેલડી, ન્માયલે મંનથી મોહુવાં ર. 
સથરું દહી શામળિયા તાયલે, સાકર ભેળી મેલાં ૨; 
આંગણુડે આવીને નવાં, હુમે દેખે દુરીજન પેલાં રે. 


સુંગારમાળા, 


મંદર માંહે મેં ન રહેવાચે, ચિતડે ચઢકે। લાગો ૨; 
ભણે નરસૈંચો શામળિયાએ, વશ મધુરો વાસો રેં ૩ 


પદ ૨૭૫ સું? 
વંશ મધુરોરે વાયલે એણે, કંહાનુડે કામણુ કીધલાં ૨; 
ગાંજે ગાંજે ભમતી ભામા, ચિતડાં ચોરી લોષલાં ૨. '૧ 
જીવન જેવાં પાખે સહીએ।, ભોજન કીં ન ભાવે સૈ 
મલપતડો આંગણુડે માહરે, મોહુન નેણુ સૈલાવે રે. ૨ 
(જી)જેવન માહુરું ઉલટું સહીઓ, શામળોસ્રાશી સાંપાં ૨; 
ભણે નરસૈયો ગાંજી વાહાં, કાયરજી ન કાંપાં ર, ૩ 
પદ ૨૭૬ સું-રાગ માલ કાલેરેા* 
માયલે ગાંજે ગમતી ગોઠંડી, કહાનુડા શી કરશાં ૨; 
મલુપતડો મેગલજી આવે, માયલા ઉરવર ધરશાં ર, ૧ 
ચિત્ત અમાણે ચઢીઓ સહીઓ, મારગડે હું મોહી ૨; 
મન હુલકુ ભાવુંચું સહીએ, જીવન માયલે! ન્નેઈ રે, ૨ 
કાશર કાંઇ ન રાખાં સહિએ, શામળિયો! સાંભળવાં ૨; 
ભણે્‌નરસૈંચો ભામણાં લેધને, હું વારી વાંસલડી વહાતાં રે. ૩ 
પદ ૨૭૭ સું-રાગ માલ કાલેરેઃ 
માયલું મન ત્યાં ટલપુ* સહીયે।, ઈંદા1 મુષ્ણુજી ન્નેતી ૨; 
હ્ષણું આંગણે ક્ષણું મિ માયલે, મુષ્ણુ કૃષ્ણુ ભણુતી રે. ૧ 
ગાંજે મુંશે ગમે નહીં, શામલિયા શેણુ પાખાં ર; 
મંદર માયલે આવા મોહન, માયલે ઉરવર રાખાં રે, ૨ 
દુષ્ણુ જુષ્ણુ જુષ્ણુ માયલે, મારગડે કીં દીઠડો રે; 
ભણે નરસૈંચો વાંસલડી વહતો; મીઠડા માંહે મીઠડો રે. ૩ 


પદ ૨૭૮ સું-રાગ માલ કાલેરે. 


સીઠડો મોહુન માયલે! સહિયો।, સુશી કેણણુ સેલાવે રે; 
મોતીડાને! હાર દેવાને વાંશીં, ભૂદરો ભભતેો] ભષ્વે ર. ૧ 


*---------ૂૂ “-૦-*-: 


* ટળક્યું-ચળ્યું. [ઇદ્દા-હિંડો-હિંડ્યોના અર્થમાં વપરાયલો છે. ડ ભભકતો ? 


૩૪૬ નરચિંહુ સેહેતા મૃત 


-ંગણુડે આવીને ઉભી, જીવન માયલે જેવાં ૨; 
સ્ોલિડાના લટકો દેખી, મનડું માયલું સો'વાં ર, 
કુંડલ વનમાળા ઝલકતી, વાંસલડી સુખે વહાળેો રે; 
ભણે નરસૈયો વનથી દદો, ગોવાળામાં ગમતો રૈ. 


પદ ૨૭૯ સુ-રાગ માલ ડાલેરે 


ગોવાળામાં ગમતો ગોવિંદ, રમતો રમ્મત રુડી રે 
શંખ શીંગલું મહાધુન વાધો, માંડતો મોહન મીટડી રે. 
સુંદરવર શેપ્મંતો દીસે, પીતાસ્ખર પલવટડી ર; 
નેષુર કંકણુ રંમકંમ વાજે, પાઉલિચે ઘુઘરડી ર્‌. 
શામલ સરવે* ધેન બોલાવે, ગો રજ મુખડે લાગી રે; 
ભણે નરસૈંચો ભામણાં લીજે, આરત માયલી ભાગી રે, 


પદ ૨૮૦ સું-રાગ માલ કાલેરો? ' 


સ્ુખડે એણે મોહીરે સહિચો, જતી તરપત ન થાવાં રે; 
સાયલે ગાંજે આવની સોહુન, મોતીડે લઈને વધાવાં રે. 
દુધ કઢીચેલું મંદરમાં, મોહુન માયલા પીજે રે; 
આંખલડીથી અલગો ન કરું; ભામણાં તાયલાં ત્યાં લીજે રે. 
માયલું મન તો સલિયું તુંશીં, ખીન્ને ચિત્તડે ન આણાં ર; 
ભણે નરસૈંચો ભેટી તુંશીં, માયલે ઉરવર તાણા] રે. 


પદ ૨૮૧૬ સું-રાગ માલ ડાલેરે!, 


ભાસણાં લેતાં ભાવે રે મુંશીં, આવની ઉરવર લીજે ર; 
ભાવતાં ભોજન કરીને કેટાનજી, આપણાં ગોઠડી ક્રીજે રે. 
સોત્રણુ પાટ ઢલાવી સૂકાં, મોતીડે ચોક પુરાવાં ર; 
મદગલતો મેગલજી આવાં, હું ફૂલડે પાગર ભરાવાં રે. 
ખમ ક ક છ્‌ 
સેજ અમાણી સજશાં સહિસે।, દીવડીયો અજુવાલાં રે; 
ભણે નરસૈંચો પાતલીયાશું, રંગ ભરી રેણી મહાલાં રે. 


સાકરના... ન --. *-*-૧ નૂન --- 


* ઘીમા ને મીડુંડ સવર. 1 તાખા-તાંગવું, ખેચવું. 
4 


શુંગારમાળા. 


પદ ૨૮૨ સું-રાગ માલ કાલેરે, 
માયલે ગાંજે આવની મીઠડા, મીઠડા તાયલાં કીજે ૨; 
દુધ કહી ને સાકર સરસું, ભાવતું ભાવતું પીજે ૨. 
ખીરખાંડ હું સરસી આપાં, મોહન સુખમાં સેહુલાં ૨; 
નીતપ્રત આપણુ જમલા નેડે, ભૂજબળે ભીડી લેલાં રે, 
કંઠડે મોતી હાર આરૉપાં, ચિત્તડૉં નાથને ચરણાં ૨; 
ભણે નરસેચો પ્રીતડી તુંશીં, બાંધી શામળ વરણાં રે. 
પદ ૨૮૩ સું-રાગ માલ કાલેરેઃ 
શામળાતુંજ પાખેરે સુંશી, ઘરમાં ઘડીએ'ન ભાવે ૨; 
આંગણૂડે ડૂ ઉભી જેવા, જીવન માયલે! આવે રે. 
શણુગારે શેભંતી ઇંદા, ચોલી ઉર્વર ચળકે ૨; 
અવડો દેખી હું ભીડાં, નાગલડાને લટકે રે. 
ઝ્ુખડું સુંદર દીઠે સહીયે, ષ્રુલી અંગ ન માવાં રે; 
ભણે નરચૈંચો ભાવતાં ભોજન, કાનજી શા કરાવાં રે. 
પદ ૨૮૪ .સું-રાગ માલ કાલેરે(? 
ભેટ કરાં ટું શામલિયાશી, નવલું અંગ સમારી ર; 
માયલા ઉર્વર ઉપર રાખાં, વાલી વાલી વારી રૈ. 
માયલે ગાંજે ગમતો સુંશીં, ગોવિંદ ગાતો આવે રે; 
આંખલડી માયલી અમીરસ ભરશાં, મોહુન મીટ મેલાવે રૈ. 
પાલવડો પીતાસ્ખર કેરે, સજન અમાણેો સોહાં ર; 
ભણે નરસૈયો મલપતડી હું, સુખડું મીઠડું નવાં ૨, 
પદ ૨૮૫ સું-રાગ માલ કાલેરો? 
સ્રુખડું મીઠડું મહાવા કેરં) ચિતડે માયલે ચહીયું ર, 
કામણુકરાં સહીયર મારી, કહાતુડે કામણુ કરીયું ર્‌,* 
મારગડેરે મલીયોા ગુંશીં, શામળીસુરત શેણે રે 
ગમતી ગમતી ગોઠડી કરતાં, લોભાણી હું તેણે રે. 
સીઠડો માયલા આગલ ઉભી, મારતે! મીઠડી નેણે ૨; 


ભણે નરસૈંચો વેંધાણી હું, વહાલે વહાતો વેણું ર. ૩ 
* પાઠ “કામણુગારો એ સહીયરર્‌.” * 








જ 


૧ 


૨ 


૩૪૭ 





3૪૮ 


નરસિંહુ સેહિતા મુત 


પદ ૨૮૬ સું-રાગ માલ કાલેરો, 
વેણુ રસાલો! વાહ્યો ૨ વહાલે, મારગડે હું મોહી ૨; 
કાંકરડી મારીરે સુંશી, હું રહી સુખડું જોઇ રે. 
પાલવ ગ્રાહી પરવરીચયે। પ્રાણે, કહાનજી કંઠે વલગે ર; 
રુદિયા સરસો! ભીડી ભુદ્ર, ઉરથી ન કરું અળગો રે. 
જાણાં જીવન અળગો ન રાખાં; માયલે મંદિર આણું રે; 
ભણે નરસૈંચો। સરવસ સાંપી, શામળે સેજડી સમાણાં રે. 
પદ્‌ ૨૮૭ સું-રાગ માલ કાલેરે।* 
ગમતી ગોઠડી કરરે॥ સહીયો, સજન અમાણે દદો ૨; 
ગાંજી વશાં મંગળ ગાશાં, ગાંજી ગાંજે ગોવિદો રે. 
ભાવતાં ભુષણુ શામછી અંગે, મોતીડાં લઈ વધાવશાં ર; 
ખુલડાં કેરો હાર કરીને, કઠંડે લઈ સોહાવશા!ં રે. 
ભાવતાં ભોજન ભામણાં લઇને, કહાનજી શી કરાવશાં ૨; 
ભણે નરસૈંયો સેજ સમારી; કહાનજીને પોહાવશાં રે. 
પદ ૨૮૮ સું-રાગ માલ ડાલેરે* 
સુંદરવર સેજડીયે પોઢે, આગળ અગર ઉવેશાં ર; 
મનગમતો શણુગાર કેરીને, રમઝમ કરતાં આવશાં રે. 
મન ગમતે મનેરથ માયલેો, રાતડી રુડી રમશા રે; 
રુદિયા સરસો ભીડી ભીડી, કઠે વિલાગી રહેશાં રે, 
કંદ્રપકોટ સરીખો સુંદર, રીઠંડે મનડાં મોહ્યલાં ૨; 
ભણે નરસૈંથો ઝુલી અંગે, શામલે સામું જેયલાં રે. 
પદ ૨૮૯ સું-રાગ માલ ડાલેરેો. 
સેજડી માયલે ખ્ુલડે ષ્રુલી, સજન અમાણે માણે રે; 
ભામણા લઇને ભેટું રે માવો, માયલા ઉરપર આણે રે. 
રાતડી રસમાં જીલાં ૨ે સહીચે,, રીવડીયો અજુંવાલાં ૨; 
માયલો જીવન મુંશીં રમતાં, માયલે અંતર ઢાલાં રે. 
પ્રીતડી માયલી શામલા સાથે, જડી ઝુંદન હીરલે ૨; 
ભણે નરસૈંચો ચીતડું ચલિયું, વાંસલી વાહી વિઠંલે રે, 


શુંગારમાળા. 


પદ ૨૯૦ સુ-રાગ માલ કાલેરેદ? 


મલપતડો મસેગલજી આવે, શામલિયો સુજાણુ રે 


વાલી ધાલી વારી ઉરપર, માયલે જીવણુ પ્રાણુ ર. 
કુલે પાગર ભરાવાંરે મોહન, આવવડો હું જાણાં રે 
ભેટ કરું હું ભામણાં લધ, માયલા ઉરપર આણું રે. 
સહીયર સઘળી દેખંતાં હું, માણાં મંદીર માહે ૨; 
ભણે નરસૈંથો શામલિયાશી, ઉભી ઢોલું વાચે રે. 
પદ ૨૯૧ સું-રાગ માલ કાલેરેા* 
મરકલડે મોહન ને મોહિલી, માયલું ચિત તે ચલીઉં રે; 
આંગણુડે આવીને વહાલે, મીટ ભરી ભરી ન્નેઉં રે, 
વાંસલડી વહાતો પરવરીયો, હું તો કેડે ચાલી ૨; 
કુષ્ણુ કૃષ્ણુ કૃષ્ણુ ભણુતી, ઘુંઘટ મેહેલો ટાળી રે, 
સુખડું જનેતી નેતી જીવન, કેમે તૃત ન થાવાં ર; 
નરસેંયાચો સ્વામી ઘેર આવે, ડુધ કઢીને પાવાં રૈ, 
પદ ર૯ર્‌ સું-રાગ માલ કાલેરે, 
માયલા સોહુન કેરી મીટડી, માયલે ઉરવર માંડી ર; 
સરવસ વારાં શામલિયાપર, કૈમેં ન જાવા છાંડી રે. 
માયલે ગાંજે ગમતી ગોઠડી, કાનજી શી હું કરશાં ૨; 
માયલે ઉરવર ભીડી ભીડી, ભામણુડે હું જાશાં ર. 
માયલું મન ત્યાં મલિયું સહીચો, ઉભલે। જીમના વીર રે; 
ભણે નરસૈયો! વાંસલી વહાતો, આવે શ્યામ શરીર રે. 
પદ ૨૯૩ સું-રાગ માલ ડકાલેરે!* 
ચિતડે માયલે ચઢીચે! સહીયો, શામલિચો સુજાણુ ર; 
આંગણુડે ઉભી હું જેડું, માયલેો જીવન પ્રાણુ રે, 
માંખણુ સાકર સરસી રાખ્યા, મીઠંડો મોહુન આવે રે; 
ઝુખડામાંહે મહેલો સહીયેો$ ભામણુડાં લેતાં ભાવે રે, 
સુંદરવરશીં સાઈડાં લેતાં, કરીચે મનનાં ગમથાં ર૨; 
ભણે નરસૈંચો અમીરસ વાધે, વહાલે ઉરપર ધરતાં રે. 


૩૪૬ 


૩૫૦ 


નરસિંહુ મેહેતા કૃત 


પદ ર૦૪ સું-રાગ માલ ડાલેરે * 
ચિતડું માયલું ચાલી ન શકે, વેંધાણી સુખડું જોતાં રે; 
ગારસની ગોળો હું ભૂલી, માયલો સોહન જેતાં રે. 
સજન અમાણેો શામલે। સહીયે।, આંખડી માયલી વશીયચે। ર; 
પ્રેમ ધરીને ઉરપર લીધે, કુદન હીરો જડીયેો રે; 
જાણાં જીવન જમલી ઇંદાં, ગમતી ગોઠડી કરશાં ૨; 
નરસેંયાચા સ્વામીના સુખમાં, માખણુ સાકર સૈલશાં રે. 
પદ રહપ સું-રાગ માલ ડાલેરેા૦ 
માયલે મંદિરે આવો રે સહીયે, શામલે। મારે શેણુ ૨; 
ગાંજે ગમતી ગોઠેડી કરતાં, દ્રાખાં મીઠડાં વેણુ રે. 
પીતામ્બરની પલવટવાળી, મારગડે મેં રીઠો ર; 
વાંસલડી વહતો વહાલો, માયલા ચિત્તમાં બેઠો રે. 
કામણુ સુંશીં કરીયું સહીચો, માહુન મીટડી મલતાં રે; 
ભણે નરસેંચો ભદ્ર ભાવે, માયલા ઉરપર ધરતાં રે. 
પદ ૨૯૬ સું-રાગ માલ કાલેરે? 
મલપતડોા સોહનજી ઇંદો, મોતીડે લઈ વધાવાં રે; 
ભામણુડાં લઈને ભેટી માયલે।, મીટડી મેલવતો ભમાવાં રે. 
સમંદર માયલે આવી બેઠો, વહાતો મધુરી વેણુ રે; 
ઝુખડે માયલું મનડું મોહ્યું, શામલેો માયલે રેણુ ૨. 
ગોઠડી કરતાં કરતાં સહીયો, માયલે ઉર્વર લીધે ર; 
ભણે નરસૈયો કંઠે વિલાગી, કડાનજીશે વશ ક્રીધો ૨. 
પદ ૨૯૭ સુ-રાગ માલ કાલેરે!* 
મલરેરે મારગમાં સુંશીં, શામલે! માયલે રેણુ ૨; 
સુખડા ઉપર તન મન વારાં, નીરખી માયલે નેણુ ર. 
સદિયા સરસો ભીડી ભીડી, માયલા સુંદરવરશી રાખાં ૨; 
ગોરસ માયલું મીઠડું પાઈ, વેણુ રસાલી ભાખાં રે. 
ગોઠડી કરતી કરતી સહિચેો, ગાંજે માયલે માણું રે; 
ભણે નરસૈંચો માયલેો સૈહુન, અલવે મંદર આણું રે, 


ર્ન 


રુંગારમાળા. 


પદ ર૯૮ સું-રાગ માલ કાલેરો. 
સોલીડાંને લટકે સહીયો, માશ્રલું મન વે સલ્યું ૨; 
કામણુ' કરાં મારગડો ભૂલી, શામલે સહુાસું ન્નેયું ૨. 
જવન અમાણ્‌ા અલવે ઉરવર, ભામણાં લઇબ્રુજ ભરીયોરે; 
કંઠે વિલાગી કહાાનુડાશી, અંતર અળગો કરીચેો ૨, 
ગુણુવંત કંથ કોડીલે પામી, સેજડી કુદ્મડે રચેશાં ૨; 
નરસૈયાચોા સ્વામી ભલે મલિયે।, રાતડી રંગભરી રમેશાં ૨. 
પદ ૨૯૯ સું-રાગ માલ કાલેર્રો* 
ગોવિંદ ગોઠડી કરતાં મીઠડી, સીટડી માંડી જેતો ૨; 
મરકલડો કરી સોહન માયલું, ચિતડું ચોરીને લેતો રે. 
વાલી વાલી ધોલી ઉપર, વાંસલી વહતો ન્નેઈ રે; 
હૈડા સરસો! ભીડી રાખ્યો, સુખડે એણે મોહી રે. 
તન મન માયલું શામલે। સહિયો, આંખડી આગલ રાખાંરે; 
ભણે નરસૈયો! ભાવતાં ભોજન, કહાનજી શી કરાવશાં રે, 
પદ ૩૦૦ સું-રાગ માલ કાલેરે।. 
સુખડે તાયલે સોહી રે માવા, મોહન મીટડી મેલાં ૨; 
ગાંને ગમતી ગોઠડી કરશાં, માયલે ઉરવર ભેલાં ર, 
સજન અમારી સહીચે।, વાટડી તાયલી ન્યાં ૨; 
દીવડીયો અજુંવાલી ઉભી, આવતો સેજડી શેહાં ૨. 
મન ગમતેરે મચકે માયલે! કીધો મુષ્ણુને કારણે ૨; 
નરસૈયાચો સ્વામી હું ભેટી, વારી જાઉં વારણે રે. 
પદ ૩૦૬ સું-રાગ માલ કાલેરો 
કાંઇ કરાં હું સહીયર મોહીલી, માહીલી મારગ જાતાં રે; 
અંગો અંગે વેંધાણી હું, મોહન મીટડી મેલાતાં ર૨. 
ક્ષણુ આંગણે ક્ષણુ મંદર માંહે, પાંજરે પીડા ચાલી ર્‌; 
માયલા સુંદરવરને ભીડી, ડે ખાહુડલ્રી વાલી ર્‌. 
સમાયલેો મોહુન આવે સહીચો, ઉઠી ઉરવર લેશાં ર્‌; 
ભણે નરસૈચે। વેદના વામી, સરવસ શામળિયાને દેશાં રે, 


૩૫% 


જપશ નરચિંહુ મેહેતા મુત 


પદ ૩૦૨ સું-રાગ માલ કાલેરે* 


માયલે ગાંજે આવજે માવા, ભામણાં તાયલાં લીજે ર; 
આંગણુડે ઉભી રહેશાં, ગમતી ગોઠૅડી કીજે રે, 
ધમલી કેરું દુધ કઢીને, સાકર સરસું આપ ર; 
માયલા ઉરવર ઉપર સોહુન, સરવસ તુશીં સાંપાં રે. 
એકલડો એકાંતે મલિયે, દુરીજનનો ભેં ન આણું ર; 
ભણે નરસૈંચો મલપતડો, બેહું સેજ સુરંગી માણાં* રે. 
પઢ ૩૦૩ સું-રાગ માલ ડાલેરે 
માયલે ગાંજે આવીને, વહાલે વાંસલડી તે વાહી રે; 
મનમાં' જાણાં શામલિયાને, ઉરવર લીજે ધાઇ રે, 
દુરીજન માયલા દુર કરીને, ગમતી ગોઠડી કીજે રે 
રુદીયા સરસો ભીડી ભીડી, અધુરતણા રસ પીજે, રે. 
મીટડી ભરી જેઇ જીવનશીં, ભામણુડાં તે લીજે રે; 
નરસૈંયાચોા સ્વામી ઘેર આવે, ક્ષણું અળગો નવ ક્રીજે રે. 


પદ ૩૦૪ સું-રાગ માલ ડાલેરે* 


સરોવર જળ ભરવા ચાલી, મારગડે હું મોહી ૨; 
કેહાનજીયે મહારો પાલવ સાહ્યો, હું રહેતી સ્ુખડું જેઈ રે. 
આજલગે કે।સય એહુવો દાણી, નેણુ મેં નવ દીઠો ૨; 
મરકલડે હું સહામું જેઉં, ચિતડે માયલે બેઠો રે, 
જેમ કરીચે ને દુરીજન દેખે, એકલડો એ ઘેર આવે રે; 
ભણે નરસૈંથો તનમન વારી, ફીજે જે મન લાવે રે. 


પદ ૩૦૫ સું-૨ાગ માલ કાલેરે* 


સજન અમાણે શામલિયા તું, આવની ઉરપર લીજે રે; 
ગોરસ માયલું છે અતિસાર; ભાવતું ભાવતું પીજે રે. 
સીટડી માયલી મોહુનવેલડી, નિરખંતડાં વશ થેચે ર; 
પ્રીત વધારણુ પાતલીયા આપણુ, એકલડા વન જેચે રે. 


ઉદિલાાકન#નરતારવાતીરઇનનીમતમ#ાાબાઇઉનરડાતાઝજતમ૦ત#શઈબડમ-મુસતભર્ણરાતશાલ#રજકન*ન૦-વા૦૯તાતણત૪૦૪ના-૪"૦નમ૦ત૦-તાતસા૧ ક-૦૦ન૧નનાઉબ૦તાત-,-૭-૦-૦૦૯લ૫ન૦ડનન૦૦ા-તાન૦૮ ૦ા૦વનમલ,સરસીળાભારકનારવાઉનગા-ગત0તસતતાસતરનમાતસાજ્ઇશડઇટાાડ.નળાબશ૦તનાભાનમ:જનઇમાઇમાસમનનનાસમમપરાતવાતસનાસજાતતજજ-૮-0૦જ,"યજાનયનતજાછનનન તાક_હુ-નાવાળ૪#ઈનાહાતબાણજારણાુનાનાાતબાનસવયાનમુસાતાનમાાઇ#ન૦૬થ૩--૬બોલઇરરતાતાજાલના-નાક્તાળરનસાઇઇ(૬૧૦૦ 


* માણા-માણુવું-ભેોગવનગું. 


ર૩ 


શુંગારમાળા. 


રમતાં રમતાંશામલિયા આપણ, રંગભરી સાંછડાં લીજે ૨; 
નરસેંયાચા સ્વામી કંઠે વિલાગી, અધુરતણ્‌। રસ પીજે ૨. 
પદ્ટ ૩૦૬ સું-રાગ માલ ડાલેરે* 
માયલા મનમાં વશિચે। વિઠલે।, ખીન્ને ચિતડી ન આવાં રૈ; 
જાણું જમલાં રહિચયે જીવન, લુદરો સુંશીં ભાવાં ૨. 
ચિત્ત અમાણું ચલિઉં તે, કહાનજી *કામણુગારો ૨; 
મોહી રહી મરકેલડે મોહુન, જીવન પ્રાણુ અમારો રે. 
દાણુ મશેં મારગમાં આવી, પાલવ ગ્રાહીને રાખે ૨; 
નરસૈંયાચા સ્વામી સરવસ સાંપું, અધુરતણો રસ 'પાજે રૈ. 
પદ ૩૦૭ સું-રાગ માલ કાલેરો? 
ચિતડી માયલી ચટકો લાગો, કૅમ કરી મંદર જઇયે ર; 
કામૃણુ તાયલાં ફીકી માંહે, જીવન જમલાં રહીયે ૨. 
જે મન માતું તાયલું વહાલા, સાઇડું રુડિ પેરે લીજે ર; 
આપણુ બેઉ એકઠા થઈને, રમણુતણ્‌! રસ પીજે ૨. 
ખલિચો! ખાથ ભરે એ વહાલે, વંદ્રાવન સોઝાર ૨; 
ભણે નરસૈંચો રંગભરી રમતાં, નારી નંદકુમાર રે. 
પદ ૩૦૮ સું-રાગ માલ કાલેરે!* 
મારગડે વલગે શે મા'વા, ઉરવર આલિંગન કાં લીચે ૨; 
છમકલડા આવીને વાહો, કહા કેઈ પેરે ફ્ડીચે રે. 
દાણુમશેં પાલવ કાં ગ્રાહા, અમો એકલડી જાણી રે; 
અંગો અંગે વળગતા આવાં, દેખાં સહીયો! સમાણી રે. 
કરશું રાવ જસોદ્દા આગળ, નીતનીત એમ જ કરતો ૨; 
ભણે નરસૈંચો ને વારું તો, ભાજન ભાંજી ભરતો રે, 
પદ ૩૦્ક સુ-રાગ માલ કાલેરો. 
ભરીયુંરે કાં ઉરવર માયહું, ગોરસ ગોળી ઢોળી ૨; 
કેર સાહી રહાં ૨ ક્હાનજી, વાંઢાં ભરી નવરંગી ચોળી ૨. 
મા મા કરતે માયલું અંબર; શે ઉલાલી હ્ીધું ૨; 
પીનપચેોષરશું સુંતે ભીડી, સુખ ભેલી ચુંબન દીધું રે. 


૩૫૩ 


8પ૪ 


નરસિંહ મેહેતા મુત 


દુરિજન પેલાં અણુધટ બોલાં, નણુદી નાટક નનેવતી ૨; 
નરસૈંયાચા સ્વામી કહું તમને, કરીચે વાત સોહુવતી રે. 
પદ ૩૧૦ સું-રાગ માલ કાલેરે. 
સજન અમાણે્‌ મારગે મળશે, ગમતું મમતું કેરશાં ૨; 
સહિયર સઘળી જાવા દને, અલવે ઉસ્પર પરજશાં રૈ. 
મીઠડું દહી માયલું છે તે, વહાલાજીને પાશાં ૨; 
પીતાં પીતાં પાતળિયાર્નું, નેણુ ભરી સુખ જેશાં રૈ. 
છેલપણે છમકેલડો વહાશાં, માન ધરી નવ રૅહેશાં ૨; 
ભણે નરસૈચાઈ એકલડાં ખબેટુ, લઈ વંદ્રાવન જાશાં રે. 
પદ ૩૨૬ સું-રાગ માલ કાલેરો. 
ચિતડું માયલું ચોરી એણે, કેડાનજીએ કામણુ કીધલું રે; 
વાંસલડી વાઈ એણે વહાલે, હીર હેયાનું લીધલું રે. 
જાઇ મેલાવે માયલે મોહન, ગેહુ વેદના વ્યાપી રૈ; 
પરવશ થઇ સુને કાંઇ નવ સૂઝે, કામ ખાણુ સંતાપી ૨. 
જાણુ ઉપાય કરું રે ખડેની, વહાલા વિના ન રહૅવાચે ૨; 
નરસેંયાચોા સ્વામી રુદેયા ભીંડે, તો આ વેદના જાચે રે. 
પદ ૩૧૨ જું-રાગ સાલ કાલેરે્‌. 
ઘડીએ ઘડીએ માયલું મન તે, જીવન જેવા જાચે ર, 
માયલે મંદર આવીને વહાલે, વાંસલડી તે વાચે રૈ, 
મોતીએ ચોક સુરાવીએ, વાલી વાલી વારણુ જાઉં ર; 
સુંદરવરનું સુખડું નેતાં, પ્રલી અંગ ન માઉં રે. 
કુલડે પાગર ભરાવું શૈરીચે, કુમમુમ રોલ કરાવું ૨; 
નરસૈંયાચા સ્વામી આવે તો, સોતીડે થાળે વધાવું રે. 
પદ ૩૧૩ સું-રાગ માલ કાલેરે? 
માયલે ગાંજે* આવની ગોવિંદ, ગોઠડી મીઠડી કરવા ર; 
સુંદર ૨ શામલિયા તાયલું, ડુર્લભ દર્શન દેવા રૈ. 
આછી પોળી ઘીચે ઝને, સુખડલી દીયાં સારી રે; 





| જ્જીવંના જીવનશીં નેઈને, જાઉં નેણાપર વારી રે. 
* આંગજશ્‌્મન ક 


૨ 


ચંગારમાળા.' ૩૫૫. 


સરસ્ી સાકર ભેલી સેલાં, સથર દહીં રાખાં ર; 
આલડીયો આપનેરે વીઠલા, વળી વળી વેણુ ભાખાં ર. ૩ 
સનડું* મળવા કાજે તલખે, હૈડું માયલું હીશે ૨; 
અક્લડો એ આવ એકાંતે, મનછા શુદ્ધ મલીશે ર. ૪ 
બાલડીયા બહુનામી તાયલા, રુદેયા માંહે રસીચો ૨; 
નરસેયાચો સ્વામી ભલે મલીચો, વેદ વેદાચા વશીચો રે. પ 
પદ ૩૧૪ સું-રાગ માલ ડાલેરે! 
'ભાસણે તાયલે જાઈશાં માવા, મારગડે મલા પહેલાં ૨; 
આણે આણે પગલે હું આવીશ, પાણીડાં ખીન હેલાં ૨. ૧ 
'જાણા છા ૨ જાદવા ગોલણી, મુંશે જણી વાહેલી ૨; 
સમ કરું મહારા માવા, દુરજન નણુડુલી ઘેર રાહેલી ૨. ૨ 
“જંસીવટની છાહુંડીચે તમે, ના ઉભા રહેને રાજ ૨; 
આણે આણે પગલે હું આવું, સમાોવણુ કાજ રે. ૩ 
ગાલણી કેરા બોલડાં મીઠાં, ગોવિંદને મત ભાવાં* 2; 
નરસૈંયાચા સ્વામી 'ભલે મલિયે!, ઘડુલા ઉતરાવાં1 ર. ૪ 
પદ ૩૧૫ સું-રાગ માલ કાલેરે 
-શામલિચેો! તે મહારા મોહુન, વનથી આવે વહાલે! ૨; 
આગળ શેંન ગોવાલામાંહે, વાહે વેણુ રસાલો રે. ૧ 
“વનમાલા વેજંતી ઉરપર, વનની ધાતુ સોહોાવે ર; 
નેણે નેણાં મેલવું બાઈર્‌, તેહે તાપ સમાવે ર. ૨ 
પીતાંબર અંખર ઓપતું તાંહાં, વેણુતણી ધૂન થાચે ૨; 
ભણે નરસૈયો શી કડું શોભા, ગેલ કરતો ગાથે રે, ૩ 
પદ ૩1૧૬ સું. 
માચીએ] બેઠાં આવીને વલગાં, સાંભલરે તું મોરી સહી; 
આગે સાઝુડીશું સંતોષ નહોતો, મેં જાણું શું થાશે સહી. ૧ 
ગૌ રોહિણુની વેલા હુતી, નિશા અંધારી ને સેદ્‌ર ટૂર; 
નંદનંદનશું નેહુ જડ લાગી, સુઠ જવાય ના ઉગીલા સૂર. ૨ 


નન્ૂ---- બનન 


* ભાવ્યાં, 1 ઉતરાવ્યા. ડં ગોવાલણી ગૌ દોહવાને ખેસે છે તે માથી. ી 


પાણ 





૩૫૬ 


નરસિંહ મેહેલા છુત 


આલિંગન લેતાં અધુર રસ પીતાં,મેં જાણ્યું અબલા ધંનધંન; 
સુખની સીસા કહી નવ જાએ,વૃથા ગયાપેલા પાછલા દંત. ૩ 
હોનાર હોય તે એણી પેર હોચે, સુરખ મન વિમાક્ષે ફેક; 
નરસૈંયાચા સ્વામીશું રમતાં, જખ મારે પેલા દુરજન લોક. ૪ 
પટ ૩૬૭ સું? 
ઘણે ઘણે દહાડે ઘેર પધાર્યા, હુવે કરી રહા મન હેઠું ર; 
સગુણુ શામલિયે। સહેજે પામી, તો દેણેલા દન શેવેટં ર, ૧ 
સકફ્લ કીધી ને સમરથ સ્વામી, માયલા અંતરયાસી ર્‌; 
મદર માંહે પ્રેમ ધરીને, થિર થૈ રહો બહુનામી ૨, 
સાયલા મનમાંહે ને ચિત માંહે,નોતું તે પરમાનંદ પામી રે; 
અણુચિંતવાં આવી આલિંગન લીધું, મલ્યો! નરસૈંચાચો સ્વામીરે. ૩ 
પદ ૩૧૮ સું-રાગ કેદારે!* 
સોરચંડક* તણ્‌। સુગટ મસ્તક તમે।, રમી રહી આવિયા અર્થ રજની; 
માગે1 ભાગ્યનિધ ભામની કે।ણુ, જેવા સરખી અંગોઅંગ સજની. ૧ 
અધમલાં નેત્ર તે અધિક ઉજાગરા, ભરાંરે તંબાલ અતિ રસ રસાલા; 
જ્રોમલ કલીવર, ઝુસમ કાહાનાતણું, ભોગવો કામની વિધવિધ બાળા. ૨ 
સકલ સુંદરી વદન, ચંદને। ચંદ્રમા, એને ચતુરચો ચારેશ ચંદ્ર લાગે; 
સોહુ નેત્રે ભરાં, રૈજે રસદા, તેહુમાં દંતતણા દસન ભાસે. ૩ 
વદન મકેરંદમાં], મદન દમન કરે,દમલોર્‌ ભલે અલિડા| લડેલડે્‌ લોલ$લેભે; 
નાયકે નિટ4- સંગીત સૂત ઘરરુમા (?), આવ્યો! એણીપેરે અધિક શોભે. ૪ 
લડથડો નાથ ઉચેલ અગે લીધો, ચારપોાહુર પીધો તૃત નયણે; 
આવરતુ સુખ, શું કડું સજની, અગે સુણ્યું નારસૈયા વચણે. પ 
પદ ૩૬૯ મું* 
સરોવર "પાણી હું ગઈ, વાહુલે મારી તે મરડેરે ખાંયર;** 
પીનપચેોધર11 ગ્રહી તે રહો, અધુર અમૃત રસ પીચે પાયરે. ૧ 
સાસુ ચુછે સુણુ વડુઆરુ, આ અધુર ડંક]] કાંહાં લાગો ૨; 
સરવર કુભ ચઢાવતાં હુંને, સહોયરનાો નખ વાગો રે. ૨ 


“અ 


* સોરના રપોંછામાં જે ચાંદલો હોય છે તે. 1 મારાથી. ર કમળ (કમળવદન.) $ દસ્યો. | અલિ- 
ભમર-શમર્‌. ૧ ઝુંજરવ કરતાં. જૈ ભમે. * સુધડ. ** હાથ. 11 કઠણ્‌ કુચ. ડં] ધા. 3 $ ઘડો. 


શૃંગારમાળા. ૩૫છણ 


જાતાં ગઈ ઉતાવળી, વાહુલે વલતી વલવા* ન દીધી રે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી ભલેરે મળિયો, આપ સરીખડી ક્રીધી ર. ૩ 
પદ ૩૨૦ સં 
કાજલ તાહારું કામણુગારં% ઘોળીને આંખે ઘાણું1 ૨; 
મનમથચી[ પીડ દોહુલી દેખી, નેખન ન રહે ઝાલું ર વ 
નલવટ ટીલી નયણુ સમાશં,] શેથે ફૂલડી રોહેરે; 
સુનિજન સઘલા મોહ પમાડ્યા, ઇંદ્ર ઉભો રહી નેચે રે, ૨ 
ધ્યાન ધરતા મહાદેવ ચૂકયા, જાણે સુંદરી કેચે ર; 
નારી નયણું અંજન દેતાં, વિશ્વપર્ણુલા”ુ સોહે રે. ૩ 
તંત્ર મંત્રને એખધ ભૂલી, એણીપેરે કાજલ કીધું ૨; 
નરસૈંયાચો સ્વામી ભલે મળ્યો, કાજ અમારું સીધું રે. ૪ 
પદ ૩૨૨ સું. 
અમારું મન તાં તમશરુ સાચં , તમારા મનની કેય નવ લહે; 
પરનારીશું પ્રિત જ માંડો, તે સતીયા નારી ક્યમ સહે. ૧ 
તમે। છે વાહુલાજી ચતુર શિરોમણુ,સહું કોયનાં સુખડુઃખ જાણો; 
શેોકલડીને પ્રેમે બોલાવો, અમરું અંતર શે આણે. ૨ 
સ્નેહુ કીજે તે સાચા કીજે, સાચા વિણુ તે સોહું કરે; 
આઠે પોણહારરે રહેવું એકઠડાં, જાણો હીરો મુન્દન રસો. ૩ 
અનેક નારીઓ હાથ તમારે, અમારે તમ વિના નહિ કેય; 
તે નારીનાં ભાગ્ય વડાં?« જે, નારસૈંયાચા સ્વામી નયણે નેય. ૪ 
પદ ૩૨૨ સુ? 
સીઠડાશા બાલ બોલે વાહુલે, અબોલડે બોલાવે રે; 
કાંઈક ટૃષ્ટે મોહે જેને, જાણે સોર શો*” મદન જગાવે રે, ૧ 
મેં જાણ્યું હું હુવે નહિ બોલું, વન ગઈ પીયું પહેલી ૨; 
કંદ્રપ કોટ11 કલિવર] સુંદર, નીરખતાં થઈ ઘેહેલી ર. ૨ 
* પાછી કરવા. 1 ધાલગું. આંજવું. ડ કામદેવની. $ ટીક. બીતકી. || અંજન આંન્યું-- 
સોળ રાણગારમાંનું એક. ૧ આ રાબ્ટ મને અજ્ઞાત છે. હું ધારું છું કે અ લીટી આ પ્રેમાણે 
હોય. “વિશ્વપતિ' કે “વિશ્વપાળક મોહેરે.*ઃ' ડું રસેલો. 25 સોટા. ** પ્રથમ-પૂર્વોથી. 
11] કરોડ કામદેવ. ડુંરું ક્લેવર-અંગ. 


૩૫૮ નરસિંહુ સૈહેતા મૃત 


રુષણુડે હું રહી અલગી, મદન છંડાવે માન ર; 
નરસૈયાયો સ્વામી શલે મળિયો, કાનડ ચતુરસુજાણુ રે ૩ 
પદ ૩૨૩ સું, 
જાએ જુઠડા બોલા જાદવા દ્રર, હુવે ન માનું તમારા બોલ;, 
વાચ* દૃ૪ને વાહી ગયા વિઠલા, નિર્ઝુણુશું ગોવાળો નઠેોર. ૧ 
સીઠડા માણુસને નવ ધીરીચે, તેહુતણું કપટ તે કોય ન જાણે; 
મધુરી વાણી સુખ મોરલી ઉચરે, વિખ હાલાહાલ સર્પ ખાણે. . ૨ 
ક્ષણુ આંગણે ક્ષણુ મંદર માંહે, ટોડલે ઉભા રયણ્‌ી ગઈ; 
આશાખંધને, “હૃદય રડતાં, કુસમચી1 શેજ સૂની રહી. ૩ 
નાથ નોહેરી] કરે, નાર મન ત્રેહુ વધે, પરમાનંદશું પ્રેમ ખાંધ્યોઃ; 
નરસૈંચાચા સ્વામી ભલે મળિચે।, વિરહિણીનો પ્રભુએ ત્રેહુ ભાંગ્યો. ૪ 
પદ ૩૨૪ સું* 
નાનડિચો અતિ સુંદર ખાઇરે, કર ગ્રહ્યો ને ઉરપર લીધો ૨; 
નિમિખમાંહે$ નેખનો થઇને, અધુર અમૃત રસ પીધો રે. ૧ 
પંથ તજી વંદ્રાવન ચાલ્યો, ઝુજ મહોાલમાં બેઠો ૨; 
આશ્ચર્ય દેખી મન આસંગી, કૉટિ કંદ્રપ મેં દીઠો રે, ૨ 
રાસ વિલાસ રમાડ્યાં ખટું પેરે, મદન થઈને મન હસ્રીયો ૨; 
નરસૈંયાચા સ્વામી ચતુર શિરેમણુ, હૃદયા માંચલે વસીચો રે, ૩ 
પદ ૩૨૫ સું. 
નાનડીયો પીયું તેહુ ન જાણે, તો શું કીજે સૂનો શણુગાર; 
અંતરથી વહાલે મોાહુ ઉપજાવે, અંગોઠડા જેવડો ભરતાર,. ૧ 
કંઠ આરોપે, દ્રગ] નિમેષ માંડે, મંદિરમાંહુથી સૈરલી વદે; 
સાસરડે આવંતે જાતે, નવલનારશું નેડુ પરે. ૨ 
જે સમુતે વહાલોજી પ્રેમે બોલાવે, તો તન નવલી નેહુ ધરું; 
ભણે નરસૈંચો કારમી કાયા, અંતરયામી મૃષ્ણુ વરું. ૩ 
પદ ૩૨૬ સું* 
ર્રોનસરજીતાહુરાવદનની વાંસલી,જે અધુર અમૃત રસ પાનકરતે. શે ન૦ ૧ 
જન ફે[ટાણુકોટ ઈશ્વર એ લર, અગન આફેલડી દેહુ દીધી; 
પૂર્વ જનસનું સુકૃત્ય શું એહુનૂં , તે તારા મૂખની હામ લીખી. શેન૦ ૨ 
*તૃચન-વાયદો. 1ઝુલની. ડઅકારી-પ્રીતિ વગરની. $જેત જેતામાં, આંખના પલકારામાં. | આંખ. 


સૃંગારમાળા. ગપ 


રાઈ રુકમણી લાછ ચંદ્રાવલી, અધિક નારાયણી પેર બોલે; 

લોલ સહસ અતે હરી તાહુરે, નહીં કેય વક્ષભ વસ* તોલે. રો ન૦ ૩ 

વનતણી નાંસલી ક્યમ ગમી તમને, જે પૂરવ જનમની શે।ક માહુરી; 

ભણે નરસૈંચો શામલે શ્રી હુરી, મૃષ્ણુમાં વેણું। કામણુગારી. શે ન૦ ૪ 
પદ ૩૨૭ સું? 

ચાંદલો તપેરે લલાટ;] 

કેર અવિલંખી રહીરે કપાટ. ચાંદલે।૦ ટેકે. 

શીરપરે સોહે રાખડલી ૨, કંઠે સુક્તાહાર 

ગોકૂણુડે ઘુધરડી ધમકે,તમી$ રહિ જાજે વનમાહુરે બેહેની. ચાંદલો. ૧ 

કરતી મનોરથ મલવારે, સોહુન સેજ ૨ચીરે રસીલી; 

નરસૈંયાચા સ્વામી તેણીવેળા,આવ્યારેશ્રીવનમાલીરે બેહેની. ચાંદલે।૦ ૨ 


પદ ૩૨૮ સું. 
ચાંદલે) સાહુ ગ નયણી; 
પીયુશું રંગભર રમતાંરે રયણી, ચાંદલે।. 
ટીલી કીધી મુસુમે કરી, ઝાલ ઝખુફે કાન; 
શ્રેમ ધરી વદન નીહલલું, કંઠ વીલાયે। કાહાન રે, ચાંદલે।. 


નાના માન ષરી પીઉ સાથે, કરતી કેલ વિલાસ; 
નરસૈયાચો। સ્વામી ભલે મળ્યો,પોહાતી મનની આશ રે, ચાંદલે. 
પદ ૩ર સું? 
ચાંદલો ઘુધટમાં ઝલક્ે; 
તાલી દેતાં ઝાંઝર ઝમકે. ચાંદલે।. 
કંઠ ધરી બેડું બાહોડલી રે, દરપણુ માંહે નીહાલું; 
જમજમ રીજે શામલીયોરર્‌, તમતમ સંગમ માહલું ૨ બેહેની, ચાંદલે. 
સેજડીચે સુંદરવર પામી, વામી વેદના ભારી; 
નરસેંયાસા સ્વામી સેજસોહાવે, રાખ્યો ઉરપર ધારી ર બેહેની. ચાંદલે।. 
પદ ૩૩૦ સું. 
ચાંદલો ચતુર ચિત ચાલે; 
ર્રીપકને એજવાલેરે બેહુની. ચાંદલે।. 


* તૉસ-વાસલી. 1* એક પ્રતમાં “વેણુ' છે. ડ કપાળ. 





૩૬૦ 


નરસિંહ સેહેતા કૃત 


મરકેલડો કરી વહાલે સામું નેચે, તમતમ હુરખ ન માચે; 
શામલિયાશું નેહુજડ લાગી, જાણું રખે રયલી વાહાયરેસ બેહેની. ચાં૦ 
ધન ધન આ ર્યણી ને ચંદર, આ નેબન ધન ધન કીધા શ્રુંગાર; 
નસ્સૈયાચોા સ્વામી સૂર સનેહી, ધન ધન કરતાં વિટ્ાર રે બહેની. ચાં૦ 


પદ ૩૩૨ સું. 
ચાંદલો કામા કૅર, કર્યો; 
જાણે શશી ઉપર દિનકર ધરચે।. ચાંદલો. 


ઝર્‌ કૅકણુ નેપૂર્‌ીયાં વાજે, કૅર કિકૈણી ઝણુકાર; 

સૂરત સમાગમે મહા રસ વાધ્યો, વિલસે પ્રાણુ આધાર રૈ. ચાંદલે।. 

ચાલી ઉપર હાર હુંલાવે, નયણે નયણુ સેલાવે; 

નરસૈયાચા સ્વામી મનને! મોહુન, ભજતાં વાહાલે મન ભાવે રે. ચાંદલો, 
પદ ૩૩૨ સું. 

ચાંદલો ભામનીને ભાવે;1 

નિરખતાં વહાલે! પ્રેમ જણાવે, ચાંદલો. 

સૂખ ઉપરે સૂખ કરીને રહીરે, કરતાં અમૃત રસ પાન; 

વહાલે। વહાલ ધરી બોલાવે, તેણે કરી ગયું રે મે!હુન માહુરું માનરે. ચાંદલો. 

રાતડી રહઢ્યાલી કીધી, વહાલેજી સંગમ મહાલે; 

નરસેંયાચો સ્વામી માહુરો જીવન, મરકૅલડા મને મારેરે, ચાંદલો. 


પદ ૩૩૩ સું. 
ચાંદલો સકલ ગુણુવંતો; 
રંગભર રમતાં પીયુ મન હુરતો. ચાંદલો. 


નયણુ સરલ કીધાં વહાલે, વદન નિહાલું કરતાં વાત રસાલી; 
અંગોઅંગ સાહુરે, અમી રસ છાંટ્યાં, રંગની રેલમાં હું માહાલો ૨, ચાંદલે. 
સેજ સકલ થઈ પીયુ ઉર લીધો, સકલ થચો શાણુગાર; 
ભણે નરસૈંથો સફલ આ શ૨્યણી, સફલ થચેો વિહાર ૨, ચાંદલે. 


પદ ૩૩૪ સે 
ચાંદલો પીયું મનરંજન; * 
શા સુખ કહીએ જે માહાલે સોહુન. ચાંદલે।. 


* વીતી જવું, 1 ભાવડું-ગમનું. 


# 


ચુંગારમાળા. ર્દ્જૃ 


કંદ્રપ કોટ સરીખો સુંદર, તે મહારે મન વસીચેા; 

નયણે નયણાં નિહાળી રહીરે, ભાવ ધરીને ભજીયે રે. ચાંદલે. 

સકલકલાશશી શામલીચો ૨, સુરવસ વનિતા કીધે; 

ભણે નરસૈંચો બેડું રમી રહ્યારે, મનને મનોરથ સીધો ૨. ચાંદલે. 

પદ્ટ 33૫ સું? 

ચાંદલો સોહાગીર મારો; 

વહાલેોજી નિહાલી ઉર લીધેર, બેહેની. ચાંદલે।. 

નયણુ સલૂણા માહેરો શામલીચેોરે, મરકેલડે મન સોર્ણુ; 

વિડઠવલ થૈ હું કંઠ વિલાગી, ધિરજ માહુરું “ન રદુંરે બહેની, ચાંદલે. 

ઉદયે દિવાકર મેં નવ જાણ્યે, પીયુંશું રંગભર રમતાં; 

ભણે નરસચેો સુખની લેહેરે, મગન થઈ અતુભવતાંરે બેહુૅની. ચાંદલે।, 

પદ ૩૩૬ સેં. 

ચાંદલો સકલ મેં કીધે; 

વહાલાજીશું પ્રેમ પ્રધલ# રસ પીધેો. ચાંદલે।. 

સાંભલ સજની આજની રજની, મહાલ્યો પીયું મનગમતો; 

સુરત સમાગમ શામલિચોરે્‌, મહારા ઉરપર રમતેોરે બેહેની. ચાંદલે!. 
જીવન માહારો જમજમ માહાલે, તમતમ હુરખ ન માચે; 

ભણે નરસૈંચો એ લીલારસ, તુજ વિના કહેને કહેવાયેરે બહેની, ચાંદલે. 

પદ ૩૩૭ સું? 

આજ મૂહટુને કાંધ કાંધ થાયરે બેહેની, જાણૂ જાણુ રદેથી ન મૂ ; 
રંગભર ૨મતાં કરું મનગમતાં, અંગાઅંગે ભેલુંરે બેહેની. આ૦ 
ફેર કુકંડારે તું કને સાનજ માગૂં , મહારો વહાાલેોજી રસ માંહે રાતો; 
નરસૈંયાચા સ્વામી ઉરવરે માહાલે, રખે તું વવણુ1 ઉચરતોરે બેહેની. આન 


પદ ૩૩૮ સેં? 


વાંસલડીએ શાંતવન કીધાં ર; 
અધુર ધરીને વનમાં ગાજે” ચિત હઢુરીને લીધાં ૨. વાંસ૦ ૧ 


* મૂળમાં સંસ્કૃતમાં “ગલ્લ' છે. તેને “પ્ર” ઉપસર્ગ લગાડેથી પ્રગલ્લ થાય છે અને તેવું આ 
! ૨૧૫ હેોડું નેઇએ; કારણ કે તે વિના બીને અર્થ બેસતો નથી. પ્રધલ એટલે ગાલ. 1 શ્રખ્ટ. 


શ 


3૬૨ 


નરસિંહુ મેહેતા કૃત 


આઠે પોહોર ન મૂકું અલગી, શામળિયા સંગ રાજેરે; 
અસે અખલાના ઉરવર વીંધે, આવી ખાણુ થઈ વાગે રૈ. વાંસ૦ ૨ 
કામણુ મોહુણુ જાણુ સધળું, માહારા વાહાલાજીને માંહે ર; 
ભણે નારસૈંચો થઈ સફ્રાણી, મલપતડી માનની શેહ ૨. વાંસ૦ ૩ 
પદ ૩૩૯ અં. 
કાહાનજીએ કામણુ કીધું; 
વદ્દાવનમાં વેણુ વજાડી, ચિત્ત હૅરીને લીધું, કાહાન૦ ૧ 
તનમન જાણું સાંયુ સજની, અમ ઘેર નણુંદ ધૂતારી; 
સાસૂ આગલ નાટ બોલે, વાત કરે વધારી ૨. કાહાન૦ ૨ 
જાણુ ઉપાય કેરુંરે ખેહેની, વાહાલોજી સંગમ આવે; 
નારસેંયાચોા સ્વામી દૈ આલિંગન, વિરહુ તાપ સમાવે રે. કાહાન૦ ૩ 
પદ ૩૪૦ સું. 
જેખન તેહેનું પરમ સોહાગી, જેણુ જાદવને વશ કીધો રે; 
સેહેજ્ડીએ આવંતો ખાઇરે, આનદે ઉર લીધો રે, ૧ 
સુરત સંગ્રામે શામળછિયાશું, રમતાં ન્યુન ન રાખી ૨; 
એ ચિંતો રમ્યો એક થઇને, અધુર અગ્રત રસ ચાખી ર. ૨ 
તે વહાલા વિના ઘડીય ન રહેતાં, વાહાલેજી જહાંતાંહાં આવે સાથે રે; 
ભણે નારસૈયે। તેહને મેં કસ્યો જે, એને કર ગ્રહ્યો માહરે નાથે રે, ૩ 
પદ ૩૪૨ સેં. 
કહાના શી વળગે છે ૨, ક્હાનજી મારગમાં અમ દેખી રે; 
વહેલી આવીશ કહું છું વિટઠલ, સહિયર આપું સાખી રે, ૧ 
આ જુગે અમારે ઉરપર, બીજે કોઈ નવ વશીચે। ૨; 
કાળે સરખો મુષ્ણુજી, તે ચિંત્ત અમારે ચડીયો રે. ૨ 
ગોામુળમાંહે ગોવાલણીનું, જીવન જાદવરાચે ૨; 
નારસૈંયાચા સ્વામી કહું તમને, ક્ષણું અળગા ન થાયે રં, ૩ 
પદ ૩૪૨ સું, 
જુષ્ણુ કૃષ્ણુ કૃષ્ણુ પાસ્યા, માંખણુ સુખ માંહે મેહેલાં ૨; 
જીવન માયલે ન્ેતાં સહીથેર, રુદેયા સરસ્‌ ભેલાં રે. ૧ 


શંગારમાળા. ૩૬૩ 


માયલો સોહુન કારણુ સહિયો, આંબલાનો રસ થોળ્યો રે; 
પાતલીએ લઈ આવ્યારે સહિયેો, ઝાઝે ઘીચે ઝબોળ્યો રે. ૨ 
સીટડી* સુશી મલતાં સહિયો, શામલા ઉરપર વોળી ર; 
ભણે નરસૈયો આલિંગન આપે, કંઠડે બાહુડી વાલી ર. ૩ 
પદ ૩૪૩ સેં. 
નથલડીને1 લહેકે ૨, સોહ્યો દેવ * દયાલે ૨; 
દાણુ મસે દામોદર વળગે, નંદતણ્‌ ગોવાળો ૨. વ્‌ 
સહેજે શામલે સામે આવે, જેને ત્રિભુવંત મણે ૨; 
મોહનજી છેડલે વળગે, ગોવાલણી નિરખી ન્નેચે રે, ૨ 
નેગી, જતી,] સંન્યાસ્રી, જેહેને લાગી તાળી ૨; 
ખછ્ઘા આગળી વેદ વખાણે, ધન તે ગોરસવાળી ૨. ૩ 
ઠહ્માદિક ઈંદ્રેદિકે નારદ, શંકર પાર ન પાસે ૨; 
ભે નરસૈચો તેહેણું લોભે, ક્હાનજી નેતરું$ તાણુ ર. ૪ 
પદ ૩૪૪ સું. 
કહાનજને કે! લાવલેરે, મારા તનની પીડા તે જાણે રે; 
મદન સંતાપે સુને, વહાલે મત ન આણે ૨. કહાન૦ જ 
ચિતડામાં ચટકાવી સહિચો, ત્રણુ ઘર એને કાલે ૨; 
વખની| વેંધી ગોવાલણી ર, તે વખ વિઠેલ વાળે ૨૧, કહાાન૦ ૨ 
એસડીયા મા કરશે. સહિચે, ઘણું ઘણેરું થાશે ૨; 
આણી આણી લહેરડીએ, જીવડલે મારે જાશે ૨. કહાન૦ ૩ 
સકળ સહિયરો મળીને, સમયોૉં અંતરજામી રે; 
ભગતવત્સલ મલ્યો રે, નારસૈંયાચો સ્વામી ૨. ક્હાન૦ ૪ 
પદ ૩૪૫ સું, 
અજ મેં દીઠો દેવ, જસુનાંને તીર રે; 
ભરતાં ભરતાં ઘડુલે, કેચે ન આવે માંહે નીર ર. આજ૦ ૧ 
માય ને બપ મા વઢશે।, ન્‌ મા વઢ્શે। માહારા વીર રે; 
આજનું મ્હારું મન સવશ નહિ, વિકળ થયું શરીર રે, આજ૦ ૨ 


* ટૂષ્દિ, 1 નાકની વાળી, 4 મૂલમાં “જપી' છે. $ વલેણાની દેરી. | વ્રિરહરૂપી ઝેરની, 1 ઉતારે. 


ફ૬૪ નરચ્િંહે મહેતા રૃત 


૨ીર ઉપરથી ખસીયાં, નવરંગા ચીર રે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી ભલે મળીયે હેરુ હેયાનું હીર ર, આજ૦ ૩ 
પદ ૩૪૬ સું, 
કહાન દેવને કોડામણું ભામણે, મહીડું વલોવી જાણે ૨; 
ગોળો રવાઈયો ગુણિયલ ગોવિંદો, તરત નેતરું તાણે ર, ૧ 
ખ્રાહ્મણુ કોઈ ભગતને ભેલે, મહેલે મહી અજ માણે રે; 
જે રસ ખ્રહ્યાદિકેને દુર્લભ, તે અલવે* આહીરડાં માણ્‌1 રે. ૨ 
જોઈ વિચાર વધારે વિઠ્ઠલ, માંખણુ અતિ ઘણું આણે રે; 
નરચૈંયાચા સ્વામી "ભલે મળીચો, જેહુને વેદ વખાણે રે. ૩ 
પદ ૩૪૭ સું. 
આંખલડીથી અલગો રે, માહારા વિઠ્ઠલ સુ જાઈશ વલી રે; 
મનમાન્નું મહાવાશું મલતાં, તતક્ષણુ લાગી તાળી ર, ૧ 
અમે ભરવાડાં ભુધરા, ઓઢણુ કંખલ કાળી રે; 
સ્ડારા જીવના જીવનરે જાદવા, હું ન શકુ કાંચે સંભાળી ર. ૨ 
કામણુગારા કહાનજી, તારા ચણું ઉપર ચિત્ત વાલી ૨; 
નરસૈંયાચો સ્વામી ભલે મલીચે।, ભવસાગર ભે ટાલી ર, ૩ 
પદ ૩૪૮ સું* 
તવતવડી ટોળી મસળીને, ચાલી જુમનાં તીર ૨; 
મારગડામાં આવીને મલીયો, સુંદર શ્યામ શરીર ર. ૧ 
અલવે શું આઘેરો આવીને, લટકે ખાહુડી| ઝાલી ૨; 
મરકૅલડે સુખ ચુંબન દઘને, વદન નિહાળ્યું વડાલી રે, ૨ 
લાખેણા કમખો૧ જ્વાડ્યો, ફોડી મહીની ગોળી રે 
નરસૈયાચા સ્વામી ભલે મળીચો, તું ઉપર મહી ધોળી ૨ર, ૩ 
પદ ૩૪૯ સેં, 
આજ મૅ નયણે નીરખ્યો નાથ, 
અલે કર આપ્યો! કરુણા શ્રી, નયણાં મ્હાવાં મારા નાથરે, આજ૦ ૧ 
પારવતી તે પતિ શ્રી બોલ્યાં, સુણીએ સ્વામી વાત; ક 
દયા કેરા આ સુત જાણી, પ્રગટે ત્રિભોવન નાથરે, આજ૦ ૨ 


ક% સહેજે. નૃ ભોગવે. ડ નકારતા અર્થમાં-નહિ (જતો.). $ પાછે. | પહોંચો. ૧1 ચોળી. 


ચુંગારમાળા. ૩પ 


રાંભ્રુએ શરણાગત રાખી, સુખ કમળ કૅર વાહો; 
માગ માગ શંકર એમ બોલે, અધુર અમૃતરસ પાચેો. આજ૦ ૩ 
હું “માગું છું મહારા સ્વામી, હૃદે તારા રસગુણુવાન; 
સંકટ તો સાધારણુ ચાજે, કરતાં હુરિ ગુણુ ગાન. આજ૦ ૪ 
વંદ્રાવનમાં મધ્ચે મોહનજી, ગોરી કરતી ગાન; 
કહે કમળાવર તું માગ નરસૈંયા, યુરી આશ આપું માનરે. આજ૦ "પ. 
પદ ૩૫૦ સુ 
બાઈ મહારે શોણુડઃ કે સાચું; ઇ 
નંદકુવરશું રૈંગભેર રમતાં, અંતરગતિ રાચુરે. ટેક. 
સહાીયર મચે હેતે બોલાવી, મરકલડો કીધો; 
આલિંગન લીધું આવીને,અધુર અમૃત રસ પીધો. બાઈન ૧ 
અબોલડા ટાલીને વાહાલે, માનીતી મજ કીધી; 
હમણે નરસૈંચો પછે ભેતજીને, ઉરપર ઉચળી લીધી. ખાઈન ૨ 
પદ ૩૫૬ સું, 
આજ મારે દિવાલી દિવાલી, ઘેર આવ્યા શ્રોવનમાલી ર; 
ઘણા દિવસનો તાપ સમાયો, પ્રેમે બોલાવી રે. આજ૦ ૧ 
ઝલહુલ મલહુલ કૅરેરે દીવડા, મોતીએ ચોક સુરાવું રે; 
માનની મલી મલી મંગલ ગાયે, એ હોલ દદામા વાહું ર, આજ૦ ૨ 
મસ્તક મૂગટ પહેર્યો પીત અમ્બર, ચોહોાસર ચાંપ લેહેકે ૨; 
ભરાં તંબોલ ગલ પ્રસ્‍થલ ઝલકે, શ્રુૂઆચંદન ખહેકે રે. આજ૦ ૩ 
સનાથ કીધાં સ્વામી મારા, તારા ગુણુ શા કહીએ ર૨; 
નારસેયાના સ્વામી એટલું માચું, મારેમંદિરથી નવ જઈએ રે. આજ૦ ૪ 
પદ ૩૫૨ સું, 
નીરમલીચે।! ન કર તું દીવા, સેજડીએ શામલીચે। આવે રંગભેર રમવા. 
1ઝુલ્રી ઝુલી કશણુ મચોાડી સજની, ન હોય રે મનગમતો ર્યણી. 
દીવડારે તું મ કરી ચોરી, ને[હે દેવાકર શિર રાખડી સોરી. 
દીવડો દેખી સુંદરી સુખ પામી, ભગવત્જ્છલ મળ્યો નરસેંચો સ્વામી. 


પં સ્વપ્તું. 1*ઝાયું. ડું લીટી અસ્પણ છે. 


૦4 (6/0 /,ઇ ૮2 


૩૬૬ નરસિંહુ સેહેતા. જૃત 


પદ ૩૫૩ સું. 
મહારા પરણ્યાના પગમાં, કોટડી* મશે નમી જાઉરે; 
દુરીજન દેખતાં કેમ નસુરે, દોહેલેો લોકાચારરે, ૧ 
છાની છાની કરું એક વાતલડીરે, આઘેરો આવેલોરે 
તમ દીઠૅડે મોરા અનંગ જાગીલા, ભૂતલ મલજે વહેલેરે, ૨ 
તહારી લીલાએ ,તું ઝટ લે, હું ટળી તું શે ન ટળ્યોરે; 
નરસૈંયાયા સ્વામી સુંઢરી ભુરકવા, મારગમાં વહેલો મળ્યોરે, ૩ 
પદ ૩૫૪ સું* 
નંરુલીચે પરવશ ક્રીષાં, વડાલેજી આવતો ન જાણ્યોરે સજની, ટેક. 
સાસુડી છાનો મેં શણુગાર ડીધો, રુચિ રુચિ સેજ સમારી; 
જાણું વહ્ાલાજી શું રંગભેર રમશું,વેરણુ રયણી વીડાણી ન જાણીરે સજની. ૧ 
ધીક ધીક પડ્યો, એ નિશ્ચે જડીઓરે, જેણુ મહારા વહાલોજી કંઠે ન લાગે; 
નરસૈયાચા સ્વામીને મલવા રદયામાં, ધસમસ્યથો આવ્યો ન જાણ્યોરે સજની. ૨ 
પદ ૩૫૫ ર્સું* 
મારગ માંહે ઉભી રાખી, મૂલવી ભૂદરજીએ મટકી. ટેક. 
મૂકે મૂકો વહાાલાજી, મારી નાયરે સ'ખીની ટોળી; 
શીરપર ભાર મારે, ન અરથ સારે, કૂટે મહીડાચી ગોળી. મારગ૦ 
રહો રહો સજની આવશું સાથે, 
પાલવડો ગ્રહ્યો મહારો શ્રીવૃજનાથે; 
કામણુગારે કંઇ કામણુ કીધું, 
નરસૈંયાચે સ્વાસી મહાર મન હુરી લીધું, મારગ૦ 
પદ ૩૫૬ સું? 
મારગડા માંહે વાઢુલ સાથે, પાલવડે ગ્રહ્મો શ્રીવ્રજનાથે. ટેક. 
ગોપીના વહાલાજીશું, માહારું કંઈ નવ ચાલે; 


છેડલો મહેલાવું તો, માહુરી ખાંહુડલી ઝાલે. માર૦ 
સકલ સંચોગે ; સુંદરભર પામી; 
બ પ્રેમ સહિત મળ્યો, નરસૈચો સ્વામી. માર૦ 


* કેટી તેનું રસીછું રૂપ કોટડી, અથોત્‌ કસેડ નિમિત્તે. ફૂ એ તુક અસ્પટ છે. 


શૃંગ્રારમાળા. ૩૬૭ 


પદ ૩૫૭ સું. 
નણુદી વેરણુ રે, મોરી આવંત ડાહેરી રૈ. મેક. 
એક્લાર સાસુ ને નણુરી, બેઠુ ગડખડતાં ડુતાં; 
અધમખેોલું મેં કંઈક પ્રીછ્યું, બેના સૂખ મીઠા ચીત વુઠા.૬ નણુદી૦ 
સાસુ સ્રાપણુ ને સસરો વીછી, નાહરીચે1 મૂહુને મારી; 
સકલ વિશ્ચનો તું સાધારણુ, તે માહે હું દાસ તમારી. નણુરી૦ 
જે મારે વહાલે સુને પ્રેમે બોલાવે, તો તે. સહુને નટકરાણું;] 
નરસૈયાચા સ્વામીને મળી વરીએ, સાસરડે ન આવું પાછું. નણુદીન 
પદ ટ૫૮ સે 
સાઇડું લીધુ રંગભેર રજની, શામલીયાને સંગમ રમતાં રે; 
સનતણા મનેરથ પૂરવારે, સુખ પામી ઉરપર ધરતાં રે. 
સાન કરી મહારો શણુગટ ટાળ્યો, સુરત સમે વહાલે લોપી લાજ; 
અધુર અચ્રતરસપાન કરતાં, સાયૉ અમારાં સઘલાં કાજ. 
પુરુષોતમશું પ્રીત બંધાણી, શુ કરે દુરજન કરતાં તાંત;ર$ 
જે રસ ખ્રહ્યાદિકેને દુર્લભ, તે નરસૈંચે જાણી વાત. 
પદ ૩૫૯ સેં. 
સુંદરી તનસ્ુખ ચંદ અવિલેકચા, સનઝુખ શામળે દ્રષ્ટિ કીધી; 
નયણુ નયણાં મલ્યાં, વિરહાતુર ટળ્યાં, અવલ| મોરે નાથે અર્ધાગ લીધી. ૧ 
જડે ખાંહે ગ્રહી, સનસઝુખ ગુણુ ઉચરે, તુમસી મમ જીવન ઇમ નાથ બોલે; 
તુમસી શૃંગાર ઉર હાર મમ ભૂષણુ, તુમસ્રી મમ મગન ચિત્તસંગ ડોલે. ૨ 
પ્રીતપૂરણુ કરી, એમ કહે શ્રીહુરી, માન અગલોચની વચન મહારંષ 
ચદ્યપિ સ્ુખથક્રી વીસરયો વછ્લભા, હદયામાંહે સ'ખી ધ્યાન તહારં. ૩ 
ધન ઝુલકામિની કૃષ્ણુ તેને કહે, જેવું ધ્યાન સૂર ખ્રછ્ષ રટતાં; 
નરસૈંયાચોા સ્વામી સુખતણુ સાગર, એહુની સુકૃતને અરજ કરતાં. ૪ 
પદ ૩૬૦ સેં, 
આંખડલી અણિયારી શ્યામા; ષૃગમદ અંજન સારુ રે; 
શામલીચો મલવાને કાજે; નવલૂ અંગ સમારું રે. ૧ 
* તડેલા. 1 નાહુલિયો. સ્ત્રામી-ધણી. ડં લેખક દોધ હોતો જેઈએ. “આરાણું' બંષખેસ્તું છે. 
$ પીંજરાની તાંત-વારંવાર એકની એક વાત-નિંદા કરવી. || પ્રથમ. 


રટ૮ નરસિંહુ સેહેતા કુત 


લલાટે ટિલી ને નાકે વેસર, કાને ઝાલ ઝધુકે રે; 
રાખડલી રતનાલી શૈભે, ગ્ાક્ણુડે ઘૂઘરી ઘમકે ર. ૨ 
નીલાંબર%તન તારુણી શોભે, કાંબી કડલા અળકે ૨; 
મરકલડે કરી શણુગટવાળી, અધૂર તંબાલે બેહેકે ર, ૩ 
ભરજેબનમાં મદમાતી, પીયુને મળવા ચાલી રે; 
નરસૈંયાચો સ્વામી ઉરપર લીધે, રજની રંગભેર મહાલી રે, ૪ 
પદ ૩૬૬૨ સું, 
પાયલે* નેપૂર રમઝમ વાજે, શામલીયા સંગમ રમતી ર; 
ભરજેબનમાં કામઘહેૅલી, સોહુન મળવા ધમતી1 રે, ૧ 
વિધ વિધના શણુગાર કરીને, હુંસતણી ગતિ ચાલે ૨; 
ચાલીબંધ કશીને ખાંધ્યા, સ્ુનિજન ધ્યાન તાં હાલે ર, ૨ 
પ્રેમ ધરીને સહેજે આવી, કૅરતી હોડલીવાળી] રે; 
નરસેયાચા સ્વામીશું રમતી, અખલા અંતર ટાળી રે. ૩ 
પદ ૩૬૨ સું. 
શામળિયાની સ્નેઢુની બાંધી, રુચિ રુચિ સેજ સમારું રે; 
પ્રેમ ધરી પાતળિયો આવે, તનમન ધન ત્યાં વારું રે. ૧ 
સાસ્ૂ નણુદીની લાજ તજીને, સકલ કરું શણુગાર રે; 
શામલીયાશું સાંઇડૂ લેતાં, ઉલટે અનંગ અપાર ર. ૨ 
જે માગે તે આપુ તેહને, પ્રેમ વચન મૂખ ભાખું ર; 
નરસેંયાચા સ્વામીશું રમતાં, નૂન$ કાંઈ નવ રાખું રે, ૩ 
પદ ૩૬૩ સુ 
શણુગટડો સોહાવે શામા; મરકેલડે મન સોણે રે; 
હૈયા ઉપર હાર હુલાવે, ચંચલ નયણે નયે ર. ૧ 
કસેમસ કરતી કાંચલડી પહેરી, લટકે વહાલે આવે ૨; 
શામળિચો મલવાને કાજે, ના'ના ભાવ જણાવે ર. ર૨ 


ભરજોબનમાં કામઘહેલી, વહાલા સેજે આવે રે; 
ગ ત્ર ગર ત્ર ૩ 


* પત્રે. 1 આફળ વ્યાકુળ થતી; ગાભરી ગાભરી દેખાતી. ર હોડ-સરત કરવાવાળી. 
ન્યૂન-ઓછું. 


સનક 


& '“શસૂંમારસાળા, 


ગોપી ગરવ ભરી અંગ રેલે# બોલે મધૂરી વાણી રે; 
ભ્રઝુઢી ભાવ ધરાવે ભમરની, નયણુ ' કટાક્ષ રહી તાણી રૈ. 
શકઇશણગાર કેરી મનગમતા, દર્પણુ માંહે નૌહાળે ૨; 
નલવદટ્ર ટીલી ને નકવેસર, ગજગમની ગત ચાલે રૈ. 
પાચે કાંબી કડલાં ખલકે, જાણે મદગલ આવે રે; 
નરસેંયાચા સ્વામીચે સંગમ, ભામિની ભેઠ્ઠ જણાવે રૈ. 


પદ ૩૬૪ સું? 


મલપતિ દરપતી મૂખ અધુર ધષરતી,શામળયિ સંગ રાતી રૈ; 


દરપણુમાંહે જમલા નેડે, વહાલે વદને નેતી રૈ. 
વહાલે પ્રેમ ધરીને નેયું, મૂખ મરલકંડો કીધો ર; 
કંઠે ખાહાડલી વાળી કરીને, અધુર અમૃત રસ પીધે રૈ. 
હાસ્ય કરીને વહાલા સાથે, તાલી દે છે હાથે રે; 
નરશેંયાચા સ્વામી માન ઇંડાવી, ભુજબલ ભીડે ખાથે ર. 
પદ ૩૬૫ જું, 
મરકલડો કરી સૈૌહુન સાથે, ર્યણી રંગભેર રમતી ૨૮; 
સકલ કલા રસ શામળિચે। રે, અલવે આલિંગન લેતી રે. 
ભરનેબનમાં પીઉડો પાસી, મનનું ગમતું કરતી ૨; 
પ્રેમ ભરાણી પીઉ અંગભરતાં, અધુર અમૃત રસ પીતી રે. 
સુખશુ સુખ મલી, કલ્ીશુંકલી, માનની માન નિવારી રે; 
નરસૈંયાચા સ્વામીશું રમતાં, શું કરે નણુદી મારી* રે, 
પદ ૩3૬૬ ઝં? 
રીજ્ી રહી શામળિયા સંગમ, આનંદ અંગથી ટાળે રે; 
પીઉડે પ્રેમ જણાવ્યો પૂરણુ, રંગરેલમાં મહાળે ર. 
જહાં લગી એ રસ જાયો નહાતો,ત્યાંલગી અલગી રહેવી રૈ; 
ભરનેખનમાં પીઉડેો પાસી, હુવે હેડે મલપતી ૨.1 
શું કર સાસુ શું 8૨ નણુદી, ગટ પીઉં ઘેર આવે ર; 
નરસૈંયાચા સ્વામી સેજ સુરંગી, મહા રસ માંહે મહુલાવે રૈ. 


* પાઠ, “બીચારીરેક # પાડ. “હવે હેડેથી થઇ છતીર્‌.” 


ર૪ 


ગ્ઘ્ 


3૪૦ નરચિંહુ મહેતા પુત 


પ૬ ૩૬૭ સું 
મહાલી રે નરભે થે પીઉશું, મહારે વહાલે સોહાગણુ કીધી રે; 
જે મહારા મનમાંહે હોતું, તે વહાલે હુઠે લીધી ર.* ૧ 
મેં ન જાણ્યું એમ જ થારે, વહાલે! અઢલક ઢળીચે। ર; 
મેં મહારે શણુગાર કરીને, વહાલે ઉરપર પધરીચે રે. ર 
જહાં લગી હું નહાની હુતી, સાસરીયાં વશ હુતી ર; 


ભણે નરસૈંથો થઇશ પટરાણી, વહાલા સંગમ રમતી રે. ૩ 
પદ ૩૬૮ સું? 

નયણુ સલુણાનાં' રતિ રસ ઘોલાં,1 સોમ સસુદ્ર તરંગે ભેલાં. ૧ 

અધગેલાં; અલશાણાં$ ડોલે, તું ન બાલે પણુ એટુજ બોલે. ૨ 

માહારીરે લાજ હુજી તુને સજની, મેંઅર્ષુઆતમગતિરજની. ૩ 

નાચે નારસૈચો એ સુખ નઇ, બેટું તાંહાં અવર ખીનેન કોઈ. ૪ 


પદ ૩3૬૯ સું? 
આજમાહુરે વાહુલેજીએ સાંહાંસું જેયું, હુશીને બોલાવીજી; 
મનગમતો મેં મચકે! કીધો, નેહાલીયા| મન લાવી: 
એ સુખની વાત તે કહી નવ જાએ, સાંભળો સહિયર માહુરીજી; 
આનંદે અમ ઘેર પધાયૉ, ક્યમ ઘણે દહાડે સંભારીજી. ૨ 
આપણી ઈશચ્છાએ સેજે બેઠા, આલિંગન તે લીધુંજી; 
નારસયાચોા સ્વામી ભલે મળીયે, માહુરા મનગમતું ડીધુંજી. ૩ . 
પદ ૩૭૦ સુ? 
આજ માહરોવહાલે। મારે મંદિર આવ્યો,માનની મંગલ ગાયોરે; 
સોતીએ ચાહાક પૂરાવો સજની, ઢોલ દદામા વાયો રે. ૧ 
માંડવે મલપતો આવો નાથજી, ભૂવનદત્ત નિહાલું રે; 
જાણું જાણું મનમાંહે દેઉં આલિંગન,વાઢુલા સગે મા'લું મા'લુંરે. ૨ 
સનાથ ક્રીધા એણે શામળિયે, પૂર્યો માહુરાં મનનાં કેડ ર; 
નાર્સૈયાં સ્વામી કૃુષ્ણુ મળ્યા રે, સરખા સરખી જેડ રે, ૩ 
' જાડ. “તે વહાલે વાત કીધીરે.” 1 પાકાં લાલ ધીલોડાં જેવાં. ] અર્ધ મીંચેલા. 


ડું કેફ કરવાથી ધેરાયલાં હેય તેવાં. | (તાવલિયો. ) શંગારમાળાતું પદ ૬૮૨ની પ્રથમ 
કડીના એક શ્રબ્ટ્ વિનતા સવ એક જ છે. 


ચુંગારમાળા. ૩૭૧ 
પદ ૩૭૨ સું* 


છત્રપતિ ગજપતિ રાય રે, જાણુ ૨ નંદજીના લાડીલો; 
નથી મલેક નિરંકુશ નાથરે, તાંહાં લગે ધરે મન માન તૂં. ૧ 
એ સુણી બોલી સામા સાહેલડી, મ બોલીશ સોહાટો બોલરે; 
ભૂવન સુંદર (માહરં) માહરી સુંદરી, તાહુરો ઘૃુષ્ણુ નડી સમતોલ રે. ૨ 
કાંહાંરે હુંતો તાહુરો જુષ્ણુજી જ્ેગેશ્વર, લેહેતા1 ન કેચ રૈ; 
માહેરી પ્રેમદાની પ્રીત મૈ પ્રગટયો,હુવે મેણોટા કેહુ સહુ કોચરે. ૩ 
તેવારે બોલી કુષ્ણુજીની સાહેલડી, તું મન મ મરીશ અભિમાન રૈ; 
વિશ્ચભૂષણુ માહરેો શામલે, તાહુરી સુંદરી નહી તે સમાન રે. ૪ 
એહુની આંખલડી અણિયાલડી, જેતાં નયણાં તૃપ્ત ન થાય રે; 
એહુવો રુંડો દેખશે તારી સુંદરી, તેવારે લાગશે આવીને પાય રે. પ 
તમે શું કરો છો તે હું કઝ ટાછું તમ બેટુની વઢવાડ રે; 

કહી સજ થઇ ચાલી વાહાલે, શું રાડની મારામાર રે. ૬ 
ચાલીરૈ મદનભર માનની, સુંદર પ્રભુ સુખડાને કાજ રે; 
નારસૈંચો ત્યાંરે રંગમે આનવ્યો, જાણે રાંક બેસારું રાજ રે, છ 

પદ રૂડર સું. 

માનની માન ન કીજીએ,' શામલડી પહેરો શણુગાર ૨; 
વિલસે વનમાં આવીને, સેજ્ડીએ દેવ સુરારરે. ૧ 
વળતી વિનતા એમ વદે, હૂતી કૅહુ સૂણુ એક વાતર; 
સહિ સમાણી સાંભળે, ડ૬ુરજન વાધે ખ્યાત રે. ૨ 
ષ્રહ્માદિકે પામે નહી, મુનીશ્વર નાવે ધ્યાન રે; 

તે તાસેશું રગ રમે, કહે તું તો સ્પનિધાનરે. ૩ 
મહેલેરે માન મનમાં ધરી, મૂકી રે હેયાનેો રેષ ર; 
અધુર સાંપી ભાવશું મળીને, ટાળ્યો હૃદયનો રોષ ૨. ૪ 
પણહેર પટોળી પદ્ચિની, ચોલીશું ચિત્ત લગાડ રૈ; 
નારસયાચો સ્વામી વિના, તુંને કૌણુ લડાવે, લાડ રે, ૫ 


ણા સા દો 


* સળ્યો.ઃ 1 એળખત્રા. .. 
1 મડ 


૩ર નરસ્િંહુ મેહેતા મૃત 


પદ ૩૭૩ સું? 
સેજડીચે રમે સુંદરી, વાધ્યો છે રંગ અપાર રે; 
ભજરે સુંદર શામળો, તારો મહાદેવ સુરાર રે. જ 
ચાલી ચીર ખહેકે ધણું, પહેર્યો છે નવસર હાર ૨; 
કાને ઝાલ ઝખબૂકતી, પાય નેપૂરના ઝમકાર રે. ૨ 
વેણુ ગુંથી, વિશેષશું, ગાક્ણુડો લચકે અંગ રે; 
રાખલડી રતને જડી, ફૂલ સેથે શિશફૂલ ઉમંગ રે. ૩ 
આલિંગન અખલા લે, ઉરમાંહે મો નાથ રે; 
અધુરરસ પ્રેમે પીચે, કામિની કંઠે હાથ રે. ૪ 
વિલશે ખેહુ રસ ભર્યા, પીઉને ખવરાવે પાન રે; 
હેરખે હાસ્ય વિનેદશું, દેતી અતિ ચુંખન દાન રે. પ 
ગપ્રેમદાની પ્રીતે થકી, સુખ પામ્યા શ્રી મહારાજ રે; 
નારસૈયાચોા સ્વામી ભોગવો,ભવસાગરતરવાને કાજ રે. દ્‌ 


પદ ૩૭૪ સું-રાગ કેદારે? 
આંખ્ય અણિયાલી સહુ કોય આંજે, આંજ્યા માંહે વેહેરા* ર્‌; 
જહાં લગી પીઉજી પ્રેમે ન બોલાવે, કંઠેમાળા પણુ ડેહેરો1ર. ૧ 
મોહ મચકોડે મોહુન નવ વશ થાએ;રદયા ભીતર જુગ ગુણુ ૨; 
આવલકેરાં ફૂલ સુંદર તે, શીશ ઘાલે કુણુ રે. ર૨ 
સત ભાવે સાસે મન રાચે, સનસુખ સંગમ ઝાસે ૨; 
નાર્સયાચોા સ્વામી રસરુદે ભરી, લેવો ઝુધટ શા કામે ૨. ૩ 
પદ ૩૭૫ સું-રાગ માજી. 
કામણીએ રે જહુપ્તે, સુને કામણ્‌ી] ર૨; 
ન જાણે એ વાંસલડી માંહે, મહેલ્યો મંત્ર ભણી ૨. 
ભૂલી રહી સુને ભ્રુવન ન ભાવે, ડ્યમ કરી ધીરજ ધરીચેરે; 
સુંદરવર શામળિયો આવે, પ્રેમ ધરીને મલીચે રે, ૨ 
અંગે આકુલ વ્યાકુલીરે, જાં લગે નયણે ન દેખું ૨; 
નારસયાચા સ્વામી વીણુ બાઈરે, ડુઃખતણું નહી લેખું ર, ૩ 
* આંજવા આવામાં ફેર (વેહેરે-ફેરે. 1 ઢોરને ગળે ખાંધવાતું લાકડું. ડ કામણુ કયુ. 


ક 19 


રુંગારમાળા, ૩૭૩ 


પદ ૩૭૬ સુ 

ગાત કરતાં વહાલે આવે, સાંભળરે તું મોરી સહી; 

“મંગ ભીડી આલિંગન લીધું, ચાલીયાચી કસ તૂટી મઈ. -૧ 

સુંદર વહાલો શામલે અંગે, હું માહુરે મન ગોરી ર; 

રજનીચે સુને રંગ રમાડી, મનમથ ઇચ્છા પૂરી રે, ૨ 

પુરુષોતમશું પ્રીત ઘણેરી, જણાવે તે , જાણું ૨; 

નારસૈયાચા સ્વામી દર્શન સુલભ, મન મોટાઈ નાણુ રે. ૩ 

પદ ૩૭૭ સું-રાગ કેદારો-પ્રભાત# 
પાછલી રાતના નાથ પાછા વહ્યા, શું કરરે સખી હું ન જાગી; 
નિખૈતાં નિખતાં નિદ્રા આવી ઘણી, બોલ દીચોની વહાલા ખર્દ થાપી, ૧ 
સોલડી સુણુસે જુષ્ણુજી હાંસરશો, એહુને જઈને પાય લાગું; 
સરલ છે શામલેો મેલશે આંમલે, માહાવજી કને ખમા* જઈને માગું. ૨ 
ઉઠ આલસ તજી નથી ગયા નાથ હુજી, તે આંગણે ઉભા હેત જેવા; 
નારસૈંયાચો સ્વામી ભલે મળીચેો, ધેર જઈએ હુવે ધના દોહાવા, ૩ 
પદ ૩૭૮ સું-રાગ પ્રભાત 

ધન ધન રયણી મારે આજ થેરે, શામળિથે સાસું નનેયું રૈ; 

નયણુ નયણુ મેલાવાં વાહાલે, મરકલડે મન માદ્યું ર. ૧ 

પ્રેમ ધરીને ઉરપર લીધે, રાખો ચારે જામ રે; 

રંગભર રમતાં થઉંરે વિટ્ાણું, સીઝળાં સઘલાં કામ રે. ૨ 

અધુર સુધારસ પીતાં પીતાં, કા'નાએ કરુણા %ીધી રે; 

નારસંયાચો સ્વામી ભલે મળીયો, નારી ઉરપર લીષી ર, ૩ 

પદ ૩૭૯ સેં* 

ઘુંઘટડા માંહે લોચન ઝળકે, જાણે કાંઇ ઉઠ્યો ભાણુ ર; 

શામળિયાશું રમતાં રમતાં, સફલ થઉ વિહાણુ$ુ ર ૧ 

પ્રેમભરાં ડોલે મદમાતાં ઘોળે, પૃરણુ પ્રીતે સીચાંડ ૨; 

જઈ સેજડી સુંદરવર સાથે, સંગમ સોહન સીચાં રે. ર૨ 

* તુમા. આ અને બીન્ન પદોમાં ન્યાં “ખમા' અને “ખણુ' શખ્ટ છે, તે ક્ષમા અને ક્ષણના 
અથમાં વપરાયા છે. 1 ગાય. રં પ્રભાત $ શરેલાં. 


૩૭૪ નરસિંહે સેહેતા કૃત 


વશ ઝીધો વહાલે શમણે, વિલસી સાંઈડે રસેચો ૨; 
ભણે નારસૈચથો કૃષ્ણુ વિનારે, બીને કોઈ ન જેતા રે ૩ 
પદ્દ ૩૮૦ સુટ ા 
ખલિયાં બલ કાં કરીને ગ્રહોરે, કુચ ફૂલ છે નાથ નાહુના રે; 
અધુર ર્ડંક દીષ્ના અતિ અખલાને, કૅયમ રાખું છાના રે, ૧ 
રમતાં રંગે વીતાણી રયણી, પાલવ સેલેોની માહુરે ર; 
જમ વારુ તમ રદયા ભીડો, શે! સ્વભાવ તમારો ર, ૨ 
માહુરું મનશું તાંહુ તમારું માનું, તો બીન્ને શે ભજીએ રે; 
નારસેયાચા સ્વાર્સી વીનવતાં આવ્યા, કૃષ્ણુજ ઉન્પેધરીએ રે. ૩ 
પદ ૩૮૧ સું. 
છેલકડા વાહોરે છાના, હું છું વહાલા નાહુની રે; 
ઉરવર કર કાં અડોરે કહાનજી, એ વાત કોણે ન સારી રૈ. ૧ 
તમને ખ્રહ્મચારી કેહ તે ઘેહેલા, તમે સદા વિભીચારીન્રે; 
અસમ સવીયાના "પાલવ તાણે્‌।, અનંગ દેત સુરારી ર. ૨ 
તમ સાથે નાથ શખ્દે વિલશે, તે તમ સરખી કામી ર; 
નારસૈયાચા સ્વામીશું રમતા, નડી અવતરીએ વલી રે. ૩ 
પદ ૩૮૨ સુ. 
જાગો નાથ નિદ્રાછુડારે, રજની વિતિ વહાલા રૅ; 
પુરુષ વિકલથા ભૂતલ વિચરે, પણુ અખલા મારગ દોહેલા રે, ૧ 
જાણ્યા પાખે જે કલ લીજે, તાંહાં તેવા થઈ રહીએ ર; 
થયું વિહાણું અંગ વેધાણું, મંદીરમાં કૅયમ જએ રે, ૨ 
વાલિ વાલિ નવરાંશીચેરે, સંગમ કરશું આલીઃ* ૨; 
નરસૈંયાચા સ્વામીશું રમતાં, નહીં આલ આવેવા'લી રે. ૩ 
પદ ૩૮૩ સું. 
રાતલડી રઢિયાલે સુંશું કપટ છ્ીધું, હાર ઉતાર્યા વિના સાઈડું લીધું; 
મુચ વચે ખુચી રહ્યો પ્રગટાં ચેહૅન, કેઠથી ખાહાલડી કા'ડો શામળિયા શેણુ. ૧ 
જાવા દોની આવાર સુને અસુર! થઉં, અધુર્‌ ચુંબન દેતાં કાંધ ન રહું; 
પ્રાતઃ થઉંરે વહાલા પૈખીયા બોલે, ભણે નારસૈયો વહાલે! તોચે ન મેલે. ૨ 


“ૂ-ૂૂૂૂ---ૂન--- 


* અલી. 1 સોડું. ી 


ક -------ન૦નમન 


શુંગારમાણા. 


પદ ૩૮૪ સેં. 
નયણુ નીહાલી નેએ! શામળિયા વહાલા; 
રીનકરું ઉદે થયો! મ કરો ચાલા. 
કાજલ ભરેલો રે કાંટો ન ગાલે સમાય; 


અધુરુના ડંક દ્રીધા દીસે ગાલની માય. ૧ 
અંખર મહેલોની માહરું પહેરું સાડી; 
લે રુદયા ભીડી રહા ખલીયે! વનમાલી. ૨ 
મરકલડેો! કેરીને વહાલે હાસ્ય કીધું; 
સુખ શું સુખ મેલી* પ્રેમનું ચુંબન લૌધું. ૩ 
આનંદે ઉભીરે અખળા એ! વનમાલી; 
ભણે નારસૈંચો રમતાં રયણી વીતાડી. ૪ 
પદ ૩૮૫ સું? 


શામલાનું સ'ખીરે સુખ કર્ડુન જાયે, સુરત સંગ્રામેવહાલેો અલગો ન થાચે. 


પૂરણુ પ્રીતે વહાલે ઉરશું લીધો, ચાર પહોર રસભર સંગમ કીધે. 


ઘડીએ ઘડીએ કાંહાન કરે નવલા રંગ, તમતમ વાધો મારે ઉલટ અંગ. 


આ સુહુને મંદીરમાં કાંઈક થાએ,નારસૈયાચો સ્વામી, વશે1 નયણુ માણે. 
પદ ૩૮૬ સુ-પ્રભાત* 


નવલ અંખબુજશાં નયણુ નાગરી, ર્યણી ઉજાગરી આંખ રીશે; 


કાજલ ગેરેલાં ને વેણી શર લટકે, માન તું માનની જે અરીશે. 


અધુર ખંડન થયે! હાર ઉરપર રહ્યો, અલશાણુ। થઉં સખી અંસે ડોલે; 
શશી વદનશું મદન સકલરશેો સૂમ, ભોગવી ભામની મધુર બોલે. 
સગુણુ સહેજે મલો ચતુર નર શામલે, સરવરી પૂરણુ ચંદ્ર રીતે; 
નારસૈંયાચા સ્વામીશું મહા સંગ્રામ રમણુ, માનવા ધુસરી વચે ન જીવે. 


પદ ૩૮૭ સું? 
જાગો જીવન પીઉજી વનના, પંખી મધુરું બોલે ૨; 
પ્રીતની વાત તે પ્રગટ જણાએ, દીવડીયો અતિ ડોલે ર, 


* (મેલવી.) 1*વસ્યેો-રહ્ો. 


૧ 


૩૭૫ 


9 ૮9 2 


ન 





૩૭ 


નરસેહ મેહેતા- કુત 


સુગતા હાર શીતળ ઉર લાગે, જાણું રખે દીનકર ઉગે ર; 
નણુદી મારી નાહુક જેએ, મહેણાં દેતી આગે રૅ., 
કંઠ બાહોલડી કાં ભરી રહેર્‌ે, ઉરવર અલગું કીજે ર; 
નારસૈયાચે। સ્વામી વળ્યો વહેલો, આ રજની રંગભર રમીને રે, 
પદ ૩૮૮ સું. 
મેં ઘુંધટડો ટાળ્યોરે, લાજ લેોપીને વહાલે માન્યો રે. 
એમેકલડાં એકાંત થઈને, ર્યણી રંગભર રમીએ ર; 
સનનો સેલ તજી અતુભવતાં, ત્રેહુ વેદનાથી ટલીએ રે, 
થઈ નિઃશંક એળ આપીને, નાથ આપણે કીજે ર; 
નારસેંયાચા સ્વામીને મલીચે, તો ઉત્તર ફેહુને ન દીજે ર, 
પદ ૩૮૯ સું? 
છુષ્ણુ કહુ કામની સુણુ સાચુ કે સુહુને અતિ વહાલી રે; 
અનેક સુંદરી છે મળવા, તે સુખ નહી તીહારી ટે, 
કહે તો ઉભ્નો વેણુ વજાડું, કહે તો મધુરું ગાઉં ૨; 
કહે તો આપણુ રંગભર રમીએ, મદીરથી નવ જાઉં ર્‌, 
શ્ામા વચન સુણી વહાલાના, હુસી હેયામાં લીધે ર; 
નારસયાચોા સ્વામી ભલે મલીચે।, અધુર અશ્નતરસ પીધો રે. 
પદ ૩૯૦ મું, 
૪ુસણુડાં લીધાં મારે વહાલે, હૈં હુરુખી મંગલ ગાઉં ર; 
શામળિયાશું સાંઇડાં લેતાં, વાલિ વાલિ વારણે્‌ જાઉં રે. 
મન ગમતો સેં મચકો કીધો, વા'લેજીરે સામું નેયું ર; 
હાસ્ય કરીને રદયા ભીડી, માહરે પ્રેમે મન મોહ્યું રે. 
મંદીરમાં સોહુનજી મહાલે, જીવન જાદવરાય રે; 
કામ કરં ને વદન નિહાછીં, જાણું અલગાો ન થાય રે. 
વિનય કરીને નીરખ્યો વહાલો, સેજડી સેજડીએ રગ વાધો ર; 
નારસૈયાચા સ્વાસીશું રમતાં, સકલ મનોરથ સીધે ર. 
પદ ડટ સું? 
કંઠે બાહાડી વાલી મહારે વહાલે, મરકેલડો સુખ કીધે રે; 
હાસ્ય કરીને વહાલે મજના ઝુચ ઉપર કર * દીધો રે, 


મજુ 


_આાકતરાકાાનરકનાઇડવમતમારાતાખાનાાકલરી ભ્કુતાકતલાાતકતતતતરાતાાળકતરાનસ-- તાકાત, નસાનરાાતતરનલ,ાત-નહાનાન..2-૦-૦-૦--૦૦૦૦૦૦નનતાઈ ૭૦ ાળલલાલાભવનક.. તાનક. 0૭૩ના તતા-મ-ન..ન૦૦૦૦૦૯૦૦૦ન.-.-.૦૭૦૦૦૦ ૫ છ. .-*-૨૦-નનનેનઝ_... 
* રેક્ટના બડબડાટ (અણુ-નકામા, રવા-રવ-રાખબ્દે.) 


ચુંગારમાળા. 


દરપણુમાંહે નીહાલી કરીને, આનંદે ઉરપે લીધે ર; 
મેં વહાલાશું અંતર ટાળી, સેજડીચે અનુભવી પીધે રે. 
કાલે ભૂજબલ ભીડી રાખી, માહાલ્યો ચારે જામ રે 
નારસૈંયાચા સ્વામી પતનની લહેરે, પૂર્યાં મનનાં કામ રે. 
પદ ૩૯૨ સુ? 
કામકલા રસ પીઉજી પનોતો, તે મેં ઉરપર લીધો ૨; 
શામળિયાશું સનસુખ થઇને, મનને મતેરથ કીધે રે, 
વહાલે વહાલ જણાવ્યું મજને, રાલ સસે રંગ રમતાં ૨; 
સાસુ નણુદી અણુરવા* કરેર, તે મેં સમેહેલાં લવતાં રે. 
જેબન માટુરું સફલ થઉંરે, પીઉજી શું પ્રીત બંધાણી ૨; 


નારસેંયાચા સ્વામી ઘડીએ ન મહેલું, કોક કલા રમતી સંધાણીરે. 


પદ ૩૯૩ સું. 


જોક કલા રસ ગતિસાથ મારી ખાસરે,વહાલે। માહુરો રસીથે। ર; 


ક્રંઠે વિલાગી અધુરરસ પીધો, સેજ સુંદરવર વસીચે રે. 
વકર ઝુઠાર બે નયણુ પ્રકાશે, માહુરે વહાલોજી રંગમાં રાતો ૨; 
અંતર ટાલી એક થયેરે, પ્રધલ પ્રેમરસ પાતો રૈ. 
આજ નિશા તે ધન થઇરે, વહાલાશું વિલસતી ર; 
નારસૈંયાચા સ્વામીશું રમતાં, સહીયર માંહે સમોહુતી રૈ. 
પદ 3૯૪ સું? 
સહીયર માંહે સસોહુતી જ્રીધી, વહાલેજી રંગભર માણ્યો રે 
શામળિયાશું સાંઇડું લેતાં, અંતર કાંઈ નવ આણ્યો ર. 
પેરપેર પીઉજી પ્રેમ જણાવે, સ્રુખ ઉપર સુખ પરતાં ર; 
સુખની સીમા કહી નવ જાયે, અધુર અસઅ્તરસ પીતાં ૨, 
હાસ્ય વિલાસ મહારસ જીલી, રયણી જાતી ન જાણી રે; 
નારસેયાચાસ્વ]મી, સંગ રંગ રાતી, તો સાસરડે સક્રાણી રે. 


૨ 


૩ 


' મૂળ* પ્રતમાં “કર કુહડાર 


એ વચણુ? એવા પાડ છે, પણ્‌ તે બંધબેસ્તો ત લાગવાથી, ઉપર પ્રમાણ સુધારો કવો છે. 
એનો ભાવ એ થાય કે, હાથ*ઘણા જ મજબૂત છે તથા નેત્રે! પ્રકારિત છે. 


કૈ 


નરસિંહુ મહેતા જુત 


પદટ ૩૯૫ સું 
સાસરીયાં શું કરશે સુને, ગો(વદશું મન માનું ૨; 
નણુદી સઘળે લવતી હીંડે, તો હું શા રાખું છાનું ૨. 
નીરભે થઇ વાહાલે ઉર લીધો, જે સહુ કહેરો તે સેહુશું ૨; 
પીઉજી મહાર પ્રગટ પધારે, પ્રેમ ધરી વહાલો ભજશું રે. 
અંગાઅગે અમીરસ વાધે, નયણે નયણાં સેલતાં ૨; 
નારસૈંયાચા સ્વામી અલગા મ થાશે, આ યોવન રહો રેલતાંરે. 
પદ ૩૯૬ સે. 
ચોવન માહુરું થયુંરે સફરાણું, જે સુંદરવર પાસી રે; 
કામણુ મોહુણુ અનેક કરાંરે, તોચે હું નાથ ન પામી રે. 
મે માહુરું અભિમાન તજાં, તો વહાલે સાસું નનેઇ ર; 
સેજડીએ રમતાં મન ગમતાં, તે તો જાણે ન કે ર. 
થઈ સોહાગી શામળીયો, જેતાં હરખી મંગલ ગાઉં'ર; 
નારસૈયાચા સ્વામીશું રમતાં, હું અળગી નવ થાઉં રે. 
પદ ૩૯૭ સું* 
આજ સખી આનંદે વહાલે, રયણી રંગભર રમતો ર; 
સુરત સમાગમ ૨મતાં રંગે, અંતર ટાળી મલતે રૈ. 
દીપક જ્યોત પ્રગટ કરીને, હું રડી રહી વદન નિહાળું ૨; 
અંગાઅંગે ભીડી રહીરે, ખણુ અળગો નવ ટાળું ૨. 
ઘેર ઘેર ધૂન વલે।ણે વાજે, માનિની મંગલ ગાયે ૨; 
ભણે નારસૈચો! રંગમાં રાતો, રાખો રદયામાંહે ર. 
પદ ૩૯૮ સું. 
હુદયા સરસો હું ભીડી રહીરે રાખ્યો ચારે જામ ર; 
રંગમાં રાતી પીઉ સંગ માતી, પૃરા મનનાં કામ રે. 
સકલ શૂંગાર કરી ઉર લીધો, રયણી રમતાં ન જણી ર; 
મેં માહુરો મનોરથ કરીને, “માંહા રસ માંહે વેંધાણી ૨. 
વહાલે, મારો મંદિર મહાલે, કુલી અંગ ન માઉં રે; 
ભણે નારસૈયો આનંદ માંહે, હું રહી રહી મંગળ ગાઉં રે, 


શૃંગારમાળા. 


પદ્દ ર્હહ સું, 
મંગલ ગાઉં મહારોવહાલેોજી વશ થયો; મોતીએ ચોક પૂરાવુંરે. 
રમજમંં રમજમ કરતી હીડું, લટકે ખાટુ લોડાવું ૨; 
સોત્રણુ પાટ ઢોલાવી કરીને, તાંહાં માહુરો નાથ પધરાવું ૨, 
મરકલડો કરીને સામું નેચે, તેમ તેમ સોદ ન માચે ૨; 
નારસૈયાચો સ્વામી જીવન માહરો, જાણું રખે અળગો થાયે રે. 

પદ ૪૦૦ સું-રાગ ધનાશ્રી* 

સેજડી સોહાવતી રામા, રમતી ને જગાવતી અનંગ; 
અતિ વહાલા સંગ ભાવે ભજવતી, મન વાધ્યો અતિ રંગ. 
પીઉ સંગ વિલસે ને વદન નીરખે, કરે રે અસૃતપાન; 
ભ્રુજ ખલ ભીચ્યોરે, ઉરપર લીધેોરે ડકાહાન. 
કંચુકી ક્સણુ કસમસેરે, ઉરપર લટકે હાર; 
અધર ડસે ઉરવર ધસેરે, નજેબનમાતીરે નાર. 
હાસ્ય કેરૅેતી ઉમંગી અખલા, સખલાં સનમુખ શ્યામ; 
કોય ન ઓશરેરે રમતા; શૂરાનો સંગ્રામ. 
ધનધન કૃષ્ણુ ને ધનધન નારીરે, ધન એ લીલા અવતાર; 
નારસેયો નિરખતોરે હુરખે, પાહોતી રે નંદકુમાર, 

પદ ૪૦૨ સું* 
હરિ ઉર લીધેોરે પીધલે। ચારે જામ; 
સ્તેહુ ધરી માહરે સંગમ આવ્યે, વીલસો સુંદર શામ. 
સુણુ સુણુ સખી માહુરી, પ્રભુ સેજડી થયા ઝકંઝોલ; 
પ્રાણુપીઉશું પ્રીત ખાંધી મેં, ક્ીધલે! સંગમ કલોલ. 
આરે અમીઢરાં અંગો અંગજ મહી, વિંધાયું વાહુલા સંગ; 
નયણે નયણાં મલાં રહ્યાં તાંહાં, વાધ્યો અતિ રંગ. 
અધુર ધરી કીધું પાન તેણે, ગયું માહુરું માન; 
અંતર ટાળી એક કીધાં, પામી વર હું કાહાન. 
ધનધન માહુરો નાથ નાનકો, આજલાં કીધાં સનાથ; 
નારસૈંયા રંમ રોલ માંહે, હુસી હસી દીધી તાલી હાથ. 


૨૩૮૦ 


નરચિંહુ શૈહેતા કૃત 


પદ ૪૦૨ સું? 
આઈ હુંતો જાતી ખુછુરે; 
શામળિયાને કંઠે વળગી, અંગાઅંગે ભૂછું રૈ. 
રમઝમ કરતી મંદીર માંહે, શણુગટડા સંફ્રેડું ૨; 
શામળિયાનું વદન નિહાળી, હળવે અંગડું સોડું ૨. 
ધન ધન નેખન ધન ધન રેણી, વહાલે ઉરપર મહાલે ૨; 
નારસૈંયાચા સ્વામીશું રમતાં, અંગ અનગને ટાલે ર, 
પદ ૪૦૩ સેં? 
અંતર ટાળીને ઉરપર રાખું; 
ભૂજ્બળ ભીડી શામળિયાને, વિનય વચન સુખ ભાખું ૨. 
ન્નના વિધનાં અન્ન નિપાઉં, વહાલા સુખે મેલું ૨; 


“એકાન્તે આલિંગન આપું, ને અવાયું વહેલું ૨. 


મનગમતો શણુગાર કરીને, વાળી વાળી નેઉં ૨; 
નારસૈંયાચા સ્વામીશું રમતાં, મરકલડેશું મન સૌું રે. 
પદ ૪૦૪ સુ. 

આઈ હે તો મરકેલડે વેધાણી ૨; 
શામળિયો! આવ્યો મંદિરમાં, લટકે ત્યાં લોભાણી ૨. 
સોતીએ ચોક પૃરાવું પ્રેમના, ઝુમકુમની રોલ કરાવું ર; 
સૈયર મારી માનતી મીઠ, મંગળ ગાન કરાવું રે. 
સોત્રણુપાટ બેસારી વહાલાની, આરતી ઉતરાવું ૨; 
નારસૈંયાચા સ્વાસી રુરીયા ભીડો, ફૂલી અંગ નમાવું રે. 
પદ ૪૦૫ સેં. 
આજની રુડી રાત વાત, વહાલે મારે રંગે રમ્યું ૨; 
મેં સકલ કર્યો શણુગાર, પીયુને મન ગગ્વું ૨. 
વહાલાની સાથે વાત કરીને, કંઠ બાટુલડી વાળી રે; 
એણે હસતું વદન કરીને, * દર્પણે નેવું નિહાળી રે. 
માન તજીને પીઉજી મહાલે, પીઉશું પ્રેમ રસ ચાલે રે; 
નરસેંયાયો સ્વામી ભલે આનો, મારા ઉરપર મહાલે ર. 


શુંગારમાળા. ૩૮% . 


પદ ૪૦૬ સું? 
મહારો સોહુનત મારા સંગે રે; 
દીપકને અજવાળે વહાલે, ભીડી અંગો અગે રે, 
મુસુમે રચી મેં સેજ સમારી, ચુવા ચંદન સાર ર; 
જોબન મારું સફળ થયું, હું પામી પ્રાણુ આધાર રૈ. 
અંગાઅગે અમી ઠરેર, ને હરખે ઉરપર લીધે ર; 
નરસૈંયાચા સ્વામી ભલે મળિયો, લાવો સઘળો લીધો રે. 
પદ ૪૦૭ સું? પ 
આજની રુડી રાત, વહાલો મારે* રંગે રમ્યોરે, ટેક. 
સ્નેહી શામળા રૈ આવેને, મારા પ્રાણુ આધારરે; 
સકલ શણુગાર કરી અંગેઅંગ આપું, રણી કરતાં વિહારરે. આજ૦ 
બ્રગમદ અંજન નેણે કરીને, ચલકે ચોળી અપારરે; 
સદીયા સરખો ભીડી રાખું, અલગોા ન મૂજુ લગારરે. આજ૦ 
મળવા મનડું અતિ તલસે વહાલા, મંદિરમાં ન રહેવાયરે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી આરત ટાળી, ધીરજ મૅ ન ધરાયરે. આજ૦ 
પદ ૪૦૮ સું? 
ધીરજ મેં ન ધરાચે સ્નેઠી શામળારે, હું વારી વારંવાર; 
આવો તો આલિંગન લીજે, સુંદર નંદઝુમાર, ધીરજ૦ 
સેજ રચી નાના વિધની, જાણું જીવન આવે રે; 
અલવડેશું શામળિયો મારો, મારે ઉર સેોહાવે ૨. ધીરજન 
ટૂષધ કલી માંહી શાકર ભેળી, મારા વહાાલાજીને 'પાઉં ૨; 
વાટ જેઉં આંગણુડે ઉભી, આકુળ વ્યાઝુળા થાઉં ૨. ધીરજ 
કેમ કરીએ ને કરેને કડીએ, મારા મનની વાત રે; 
તેમ તેમ અંગે અનંગ જગાવે, કેમ રહું મંદિર રાત રે. ધીરજન 
મનસે ચિતમે ધ્યાન ધરી, જીમ તીમ વાટડી જોઉં રે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી આવી ભેટો, રાતલડી રહી મોહું ૨. ધીરજન 
પદ ૪૦૯ સું. 
વહાલો વાંસલડી વાહે; પી 
તેમ તેમ, અંગે અનંગ જગાવે, કેમ રહું મંદિર માંહે. વટા૦ ૧ 


૩૮૨ 


નરસિંહુ મેહેતા ક્ત 
જાણુ મીલાવે મારા પીચુને, તેને લાગુ પાચેરે; 


તનમન વારી શામળિયાને, ભીડું રુદિયા માંહેરે, વહા૦ ૨ 


વાટ નેઉં નીત વહાલા કેરી, સકલ કરી શઞણુગારરે; 
અલગ ગઈ હું આલિંગન લેવા, 'ખણું આંમણુ ખણુ વારરે. 
સવેસ સાંપું શામળિયાને, શું આવે ઘર માંહેરે; 
નરસૈંયાયો સ્વામી મેલાં* વણુ, વેદના કેમ જાચેરે. 
ી પદ ૪૧૦ સું? 

સુને વેદના વ્યાપીરે; 

આવેને ઉરપર વહાલા, સુજને કાં સંતાપીરે. 
કુસુમે રચી મે સેજ સમારી, કેમ કરી ધીરજ રાખું રે; 
શામળિયો આવે તે વેળા, વિને વચન સુખ ભાખું રે. 
અંતર પ્રીત ન્નેઈને વહાલે, મંદિરે માંહે હુંતો ર; 
ભણે નરસૈંયો, આનંદ વાધ્યો, અબળા ઉર સોહુતો 'રે. 


પદ ૪૨૧ સું? 


ધન ધન ઉરવર મારું આજ; 
સ્તેહુ ધરી શામળિયે। મહાલે, મૂકી વડ્ાલે મનની લાજ. 
દ્ીવડીએ અજવાળી વહાલે, ખણુ અલગો ન મૂઞઝુ ૨; 


ગાય દ્હીને ફુધ કાટું હું, માંહે સાકર લેછું રે. * 


થઈરે સોહાગણુ વહાલે પામી, અવર કેઈ નવ જાણું રે; 
ભણે નરસૈંચોા! મારો સોહત, માન તજીને માંણું રે. 
પદ ૪૧૨ સું* 

વહાલા તૂટે કેસ કાંઈ; 

નેણુ નચાવે .અવર દેખીને,. , ગ્રાહી ખહુંડી લાજ લેઈ. 
જે મન માને તો હુસી બોલલે, મારગમાં કૅયાં રાખીરે; 
કામણુ તારી કીકી માંહે; કાંયક ભુરકી. નાંખીરે. 
મલકેલડો કરી સો!ડુનજીએ; માનની સમોહું પમાડીરે; 
નરસેંય!ચા સ્વામી હાસ્ય કરીને, રુદિયા સાથે ભીડીરે. 


* સન્યા. પ ક મ ક ક 


વહાબ ૩ 


વહુા૦ ૪ 


ધન૦ 


પધન૦ 


ધન૦ 


વહાલા૦ 


વહ્ાાલા૦ 


વહાાલા૦ 


શંગારમાળા. ૩૮૩ 


પદ ૪૨૩ સું* 
વહાલે સુને રુદીયા સાથે ભીડી; 
સમા મા કરતાં કાનજી, મારી ખાહુંડલી સૌોડીરે. વહાલે૦ 
શા માટે શામળિયા વહુાપ્લા, અંખર અળગું ક્ડીધુંરે; 
કંઠે વળગી અધુરરસ પીધો, સુખ ભેલી ચુંખન દીછુંરે. વહાલે૦ 
અંગે ઝેણુ જણાયે વહાલા, વહાલ કરી મંદીર જઈએરે; 
'નરસૈંયાચા સ્વામી સૈયર દેખે, ઉત્તર તેને શે દઇએરે, વહાાલે૦ 
પદ ૪૧૪ સું? 
વહાલા ઉત્તર શૈ દીજે; 
તમે તમારા રંગમાં રહ્યા, અમે અખળા લેલી શું #્રીજેરે, વટાલા૦ 
મન માંના પાખી પાતળિયા, અધુર રસ કેમ દીજેરે; 
એકલડા આવો એકાન્તે, આ પ્રાણુ અરપીજેરે. વહાલા૦ 
સવૅસ સાંપી શામળિયારે, ચાલો વનમાં તમ પાડરે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી નરભે થઇને, કરીએ રંગ વિહ્ઠારરે, વહાાલા૦ 
" પદ ૪૨પસેં. ી 
રંગ ભરી કીજે મન ગમતા; 
અંતર ટાળી આલિંગન આપું, ભાવ ધરીને ભજતાંરે. રંગ૦ 
મનમાન્યું તમ સાથે વહાલા, રમતાં રુડી ભાડુંરે; 
દુરિજિન હુંને શું કરે વહાલા, શું હું કોને સમજવુંરે, રંગ૦ 
એક્વાર આખા દહાડા માંહે, લટકંતા ઘેર આવેોરે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી જીવન જીવના, મારા ઉરપે સોહાાવોરે. રંગ 
પદ ૪૧૬ સું* 
આઈ હું તો સોહનશું મા'ળી; 
જાણું રુદિયા ભીડીને, રાખું કંઠે બાઢુલડી વાળી ૨, આઈન 
મારગ માંહે મોહુત ઉભે) વેણુ મધુરી વાતો ૨; 
સુખ દેખીઃ મરકલડો કસો, સરવે સાદે ગાતો રે. આઇન 
મેં જણું ને વાત કરું તાં, આવી ઉરત્રર ભઈચિ। રે; 
નરસૈંયાચક સ્વામી ભલે મળીચે।, મડારસ માંહે રસીચો। રે, ખાઈ૦ 


ન. હ 


નરસિંહ સેહેતા મૃત 


પદ ૪૨૪ સું. 
રસથી મારૈ મારી મોહન; 


જાણું નિશ દિન આવે અમ વેર, ન્નેઇ જેઈ જીવું જીવનરે, 


આંખલડીથી ન કેરું અળગો, ફુરીજનને ભે ન જાણું રે; 
પ્રેમ ધરી હું મારા પીયુને, રેણી સઘળી માણું રે. 
નાના વિધનાં અન નીપાઉં, વહાલે વહાલે જમતો ર; 
નરસેંયાચોા સ્વાસી ભલે મળીચો,, મારા મનમાં ગમતે। રે. 
પદ ૪૧૮ સું? 
વાહાલોજી રંગ રમીચો। રજની, વહાલ ધરી વશ કીધો રે; 
કેઠવિલાગી કેહાનજીને, અધુર અમૃત રસ પીધો રે. 
શાશા સુખ કહીએ સંગનાં, સીઠડાંમાંહે મીઠડો ૨; 
દરપણુ માંહે નીટ્ાળી ન્નેતાં, કંદ્રપકોટ રૂપ દીઠૅડો ર, 
વહાલે મારો છે રહ્િયાળા, મીન કરે મત ગમતીનરે; 
ભણે નરસૈંચો પ્રગટ ન કીજે, રાખો વાત ન છમતી રે. 
પદ ૪૧૯ સું. 
ભામની ભેદ જણાવે મજર, હુછીવે આલિંગન લેતી ૨; 
શામળિયાને ઉરપર મહાલે, લજ્યા સઘળી લેપી રે. 
માન તજીને સેહુન સાથે, હું કરતી વાત રસાળી રે; 
અધુર સુધારસ ખાનક રેખા, કંઠે ખાહોડલી વાળી રે. 
ચંપાવરણી ચોલી ઉપર, લટકે સુગતા હાર ર 
ભણ નરસૈચો ઉલટી અખલા, કરતી રંગ વિહાર રે. 
પદ ૪૨૧૦ સઃ 
ઉલટી અખલા ૨જની રણુ ઝીલે, કંઠ વિલાઈ કહાન ર; 
અંગે અંગે આનંદ વાધેયે, કરતાં અધુરરસ પાન રૈ. 
ભાવતાં ભૂષણુ અંગ પરીને, ચોળી પો'ળી ચલકે ૨; 
શામળિયાશું સાઈડાં લેવાં, કંકસુ ચૂડી ખલક્રે રે. 
સૃગમફ અંજન નયણે સારુ, જમ વહાલાનું મન મોહે ૨; 
નરસ્રેંયાચા સ્વામીચે સંગ રમતાં, મરકલડે સુખુ જેએ રે. 


રસીચે।૦ 
રસીચે।૦ 
રસીચે।૦ 


શૃંગારમાળા. ૩૮૫ 


પદ ૪૨૬૨ સું. 

મરકલડો કરી ઉભી રહી, શામળિયો ઉર ' લીધો રે 

રયણી રંગભેર રમતાં રમતાં, વહાલાને વશ ફીધો રે, ૧ 

દ્ીવલડીયો અજવાળી મેં તો, પ્રગટી નેત અપાર રે; 

યૌવન માહુરું સફ્લ થયુંરે, પામી પ્રાણુ આધાર ર. ૨ 

તનમન વારું એ વહાલા ઉપર, ઉરથી અલગો ન કીજું ૨; 

અલવેશું આલિંગન આપી, જમ જ્ીઝે તમ ચઝું રશ. ૩ 

ફૂલી રહી વાહુલા મખ નેતાં, સેજડીએ રંગ રમતાં ૨; 

નરસૈંયાચા સ્વામી ચતુર શિરે।મણુ, કીધાં મનનાં ગમતાં રે. ૪ 

પદ ૪૨૨ સું. 

મનનું ગમતું કીધું મારે વાહુલે, સફલ થચે। શણુગાર રે; 

ઉરવરપે ધરી રહી હું હૉસી, વારી વારમવાર રે. ૧ 

મેં* જાણ્યું એ માહુરો વાહુલો, રખે ખણુ અલગો થાય રે; 

ધનધન નનેબન મહારું બાઈરે, રાખેળ ર્દીયામાંય રે, ૨ 

થઈ સકફૂરાણ્‌ી શામળિયો પામી, સેજ સો।હાગણુ કીધી રે; 

ભણે નરલૈંચો મહારસ માંહે, વાહલે ઉરપર લીધી ર. ૩ 

પદ ૪૨૩ સું-રાગ કેદારો? 

એરા આવ અલબેલડા, સગુણુ ગુણુ ઘેલડા, લાજ લોપી રુદેમાંહે ચાંપું; 
દેવને દુર્લભ, પેર પામે નહિ, પ્રગલ અધર રસ પાન આપું, ૧ 
નવલશાં રંગરાં, અમલ અગૃત ભર્યાં,$ તુજ વિના ચતુર નર| ક્રેણુ ચાખે; 
કામ રસ કેલીને,15 કારણુ સ્ુજ વિના, જત્નશું જાળવી કૈણુ રાખે. ૨ 
ગાલ કૈ।મળરં; કળેવર કમલ તાહુરં%રુ અધિક કોમલ વપુ સેજ મહારી; 
રંગ રમતાં રખે, અંગ અલગું થતાં, ગ્રુલ મેઘ પનર નાહેન- નાશી. ૩ 


સનન્ઝ બઇનાબતારક.--રનાા,નતાલનતતાક,...નીનનટ-૦૦૦૯ 








ાહાદટદા પાદરા કાસ 


* ઝીછે-ઝુઝુમે. કુંઝું-સામી થાઉં અથવા છુજ્ઠુમું. 1 રાખ્યો. ડં “જેલ અમૃત” એવે 
એક ખીને પાઠ છે .$ રા. રા. સ મ મનસુખરામ ત્રિપાઠીની પ્રતમાં “નવલ નાર- 
ગાડાં, અમૃત રસે ભચો” એવો પાઠ છે. | પાઠ “ચતુર્વર:#” ૧ અત્રે સ્વીકારેલે પાડ 
રા. રા. તનસુખરામની પ્રતિનો છે. “હામ રસ કામને' એવો ખીન્ે પાઠ છે. રા. તનસુખ- 
રામની પ્રતમાં “નીલકમલ કેમલ કલેવર તાહરજ” એવો પાઠ છે. 4- સ્વામી-પતિ અથવા પર- 
મેશ્વર. નાથતું પ્રાકૃતમાં _“નાહ' રૂ૫ થા્‌ય છે અને નરસિહું મહેતાના ક્દ્ોમાં એ રૂ૫ વિશેષ 
જોવામાં આવે છે. વળી હિદી ભાષામાં પણ્‌ “નાહ' રાખ્ઠ આજ અર્થમાં વપરાય છે. “ઇતતુમ 
નાર વિહારમે, હો નિમગ્ન (તર નાહ; ચઢી આયો તુમ નગરપર, મહમદ ધોરી શાહ.” પૃશુરાજ રાસે! 

૨પ 


૩૮૬ નરસિંહુ મેહેતા છત 


રસિકે જન લહે, રસના રસને, અવર કેઈ નવ લહે, વિષય વાહ્યાં; 
નરસૈંયાચા સ્વામી, અંતરયામી, સંગમાં વિલસતાં તેજ ડાહ્યાં. ૪ 
પદ ૪૨૪ સું-રાગ કેદારે? 
નવ સાત વરસની, સરસ શ્યામા અતિ, શ્યામ સુંદર તણી સેજ આવી; 
અતિ ચતુરતા, ડુતિકા ભોળવી, જતીશી પરિ કરી ફૃત્ન લાવી. ૧ 
ચકિત નેણે કરી, નીરખીયા શ્રી હુરિ, હરખી નાથે ભુજ આથ ભીડી; 
કસકસે કામની, જાણે ધ્વજ દામની, ખણું એક ચપળતા ડ્ર કોૌધી. ૨ 
જીધે ચઢા સઘળા, રણુ ખેત આવી મળ્યા, જીધે તે ચઢા દેહુ રસીયા; 
1બખફૂલ* સધ્ય જેમ,કમલ ખીકસી રહી, તેણું આવી લીધું મુસુમગ્રશીયા. ૩ 
ચાર ચંપક કળી, હુરશુ જ્યા કરી, મધુપ મંડલી અહીં સાથ જડીયા; 
માન જન બેટુ, રીઢા અતી ઓસરી, હુંસટુ કૅેદલી શિખર ચડીયા.1 ૪ 
ત્રજનાથના વદનપર, શ્રમ જલકણુ ઝરે, જાણે અમરે અભિષેકે કીધે; 
મદન મહીપતિતણું, માન મૂકાવીયું, સુરતસંત્રામતો સુજશ લીધો. પ 
કુજતરું અંતરે, નરખી બેટુ નાગરી, નરસૈયો નાહોના સુજશ બોલે; 
નંદનંદન, ત્રષભાણુ નંદની, ત્રિભુવન પટંતરે નહીરે તોલે. ૬ 
પદ ૪૨૫ સું-રાગ કેદારે।. 
સુંદરી વદન વીધુ, મુદ કેમલાપતી, જડીત્ર ચિંતામણિ હેમ રત્ને; 
સેજપર સેજડી, વીલસે વહાલે! ચઢી, રતિશુ રણુધીર મલી બેહુ યત્ને.]ુ ૧ 
લસત નાભીસર, હૈસ સુકતાવલી, ચકર થકીત થયાં બેઉ સંગે; 
ઉટ્ટધિ લહેર જ્યારે નીરદ| ઉપર વળી, તૃપવ ત્રિલોક તે તેને રંગે. ૨ 


* “અધરપુટ.' આ પાઠ રા. તતસુખરામની પ્રતિમાંથી સ્વીકારેલો છે. અમારી પ્રતિમાં 
“વિખલ' એવો પાઠ છે. તેનો આવે અર્થ થઇ ચરકે એમ છે. મૂળ બિખલ રાબ્ટદ છે. બલ 
એટલે પાંદડું અને “વિ' એટલે નિમેળ; ચોખ્ખું. અર્થાત્‌ સાફ પાટડામા. 1 ખીજ પ્ર 
તને પાઠે “હસી હસી કેલી રિખર ચડીયા” છે, હંસહુ એટલે હસીને, કટટલી-કેળની ટૉચ-કોમળ 
રારીરપર ચઢયો, એવો અર્થ થઈ રાકે, અથવા હંસ કેળની ટૉચપર બેસે તેમ રાધા સાથે રંગરમે. 
આ વિપરીત રતિ છે. ડ આ પાઠ રા. તનસુખરામની પ્રતિનો છે. અમારી પ્રેતિમાં ઉતિક્ણન, 
ધીર બેહુ સલ્યાં' એવે પાઠ છે. $ “ચકોર તે રાશીતે સમે? એવો પણુ પાઠ, છે. | એક 
પાઠ “જલજ”' છે અને ખીને પાઠ “વીર્ટ' છે, પરંતુ વીરદનો અર્થ બરાખર બેસત્તે નથી “નીને 
બદલે “વીઃ લખાયો છે એમ માનીએ, જે માનવાને સબળ કારણ્‌ છે; તો! નીરદ એટલે ધનશ્યામ 
એવા શ્રીકૃષ્સુ એવો ધ્વનિ નીકળી રકે છે 


હ 


શુંગારમાળા. 


ચંપક ચંપા કળી, હાર વેણુ ચોકેડ વળી, ઝાલ ઝખબુકાતી મકર મીટે; 
ક્રવિ જન કેમ કહે, દૃષ્ટિગોચર નહિ, નરચૈંચો નાહુની પલંગ હેડે. 


પદ ૪૨૬ સું-રાગ કેદારો! 


જ્રાટ કંદ્રપનો દર્પે એવા હુરિ, ભૂતળ ભોગીનું સૂપ લીધું; 
કામની ફેલ કરવા કેળિ કાળમાં, અધમ જનને અભેદાન દીણું. 
ચાર જુગને વિષે મુક્તિ નહી નારને, જુગત, જાણી એમ વેદ બોલે; 
ત્રીજ તણી નાર વિધિ ચાર ભાવ લવે, રંગ રાતો સદા સંગ ડોલે. 
સારમાં સાર શણુગાર રસ કીધલા; માનની જુથ મળી અંગ સોડે; 
તે રસ રેલમાં રસીક જન રેલશે, કંથ કમલાતણા હાથ ઓડે. 
અધમ ઓધારવા અવતર્યા શ્રોટુરિ, એવું જાણીને જે જ્ઞાન કરરે; 
તેહુના ચરણુની રેણુમાં લોટતા, નરસૈંયા સરખા રૈક કોટિ તરશે. 


પદ ૪૨૭ સું-રાગ કેદારે 


તે નાર તણે વશ શું હુશે શ્રી હુર) નાથ તે નાથ કહી વિનોદ કરશે; 
આફૂલી આકફ્લી આવશે આ શારે, ને રસિયાતણું બરદટ ધરશે. 
એવા યર્ય ગુણુ, ચાતુર વચન શ્યામા વદે, નીત પ્રત્યે નાથશું તેજ વીલસે; 
અંગોઅંગ શોભા શી કડું સુંદરી તણી, નીરખવા નાહોનાં નેણુ તરશે. 
હુરિમિત્ર મહારા સદા, નાથ અવરાં તણો, સ્રુજ વિના અમૃવે ફે।ણણુ ભરશે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી જગ્ત ભમશે! સદા, રસસિંધુ મગ્ન તે હાર્દ ઠરશે. 


પદ ૪૨૮ સુ-રાગ ડેદારે 


વાંસની વાંસળી, અમ થ૪્ઠી થઈ ભલી, હેતે શું શામળે અધુર રાખી; 
જે રસ બેમદા, દુક્ષભ છે સદા, તે રસ દિન નીશ રહીરે ચાખી. 
વાલસો। વશ કૅયોં, તેણે કારે કરો પરો, અધુર અસઅ્રત રસ પાન કરતી; 
શેક નેડે થઈ, કેમ રહીયે સહી, હરનીશ નાહોના શ્રવણુ ભરતી. 
જાણુ તપ ફ્રીધલાં, પુન્ય આવી મળ્યાં, તેણે કરી નાથને અસંખ્ય વહાલી; 
નીચ ને ઉંચનું, ત્યાં નથી પારખું, પ્રેમ દીઠો તેને રહ્યોરે ઝાલી. 
ઘેર લગે કામની, શ્રવણે જેને સુણી, સીદ લીધા તેન પ્રાણુ તાણી; 
-નર્સેયાચા સ્વામી, શોકતે વશ થચે!, કામની મૃષ્ણુને વશ જાણી. 


ઠર! 


ત્ર 


૩૮૮ 


નરસિંહ સેહેતા મૃત 


પદ ૪૨૯ સું-રાગ કેદારો? 
ત્રિજુવન જે પતિ તે પતિ તાહરો, જેની તું ભામની ભાગ્ય તારંઝ 
મુનિવર ચોગીને સ્વપ્ને આવે નહિ, તે કહે સુંદરી પ્રાણુ મહાર 
માનની માતુની વલ્લભ સ્વામીની, ભજને શ્રો મુષ્ણુને ભેદ ટાળી; 
ચૌદભ્જુવન તણે નાથ વશ તાહુરે, તુજ સમાન નથીરે કેઈ વહાલી. 
તવ હુશી કામની, હતી વ્યાં જામની, ભુદર ભેટવા સંગે ચાલી; 
નરસેયાચા સ્વામીમાં અંગ મેળાવીયું, પ્રેમશું રુહીયા માંહે ધાલી. 
પદ ૪૩૦ સું-રાગ કેદારે। 
આજની રાતને, રંગ સખી શે। કડું, સન્સઝ્રુખ શામળે સાંઈ લીધું; 
ભોગ ભાવે કરી, ભોગવ્યો શ્રી હુરિ પ્રેમેશીં ચુંબન ગાલે દીધું. 
ઠોમ ઠામ ડંક, દીધા ધણા પ્રેમશું, પ્રીતની વાત તે પીચુશું કીધી; 
સુરત સંગ્રામમાં, ન્યૂન રાખી નહિ, કર સાહી મૃષ્ણુજીયે ઉર લીધી. 
પિનપચોધર,, મરચ્યા માવજી, કંચુકી બંધ તે ગયા રૈ છુટી; 
નરસૈંયાચા સ્વામી, રંગે રમિચો બહુ, જનમ જનમની ખીક છુટી. 
પદ ૪૩૧ સું-રાગ કૅદારે* 
આજની રજની, સફલ અવતાર જે, પ્રેમ ધરી પીયુ મારી સેજે આવ્યા; 
નેણાં નિદ્રાલવાં, ભોગવો ભામની, ઝુસુમચા હાર તે કંઠે સોહાવ્યા. 
હું સન્સુખ રહી, નાથ હાથે ગ્રહી, તાપ તનને! ટાળ્યો સાંઈ લેતાં; 
સુખતણેા સિંધુ તે, આજ ભોગવે હુર, અધુર અસ્રત રસ પાન કરતાં. 
ઉલટ અંગે અતિ, પ્રેમ વાધ્યો। ધણ્‌।, સેજનું સુખ તે આપ્યું વહાલે; 
નરસેંયાચા સ્વામી, સુરજ ઉગ્યો હવે, ત્યાં લગી નાથજી મેહેૅલે મહાલે. 
પદ ૪૩૨ સું-રાગ ડેદારે? 
થ્રી રાધીકા સુંદરી, સબળ સોહામણી, વિડુલ પાસ એ દાન માગું; 
ક્રણું એક ખાથથી, હાથ અળગો કરે, સ્રુક્ય મમ નાથને પાએ લાગું, 
એ અધર તેં ખાંધીએ,અજીત તેં જીતીયો, શ્યામળા સંગ ખહું કેલ કરતી; 
ચાલતીસી ઘેરતી, મોહુ દીસે ધણૅઇ સસ્ુદ્ર તનયા ફરે આંખ ભરતી. 
પુરુષને સુરુધનો, સ્તેહુ શા કામને, જારી સુરુષને સ્નેહુ રુંડો; 
જે તણી માયામાં જગ્ત સહુ વહી ગયું, તે હરિ રાધ્રીકા સંગ વુડ્યો. 


ચંગારમાળા. 


૩૬૬ 


છેરે ચંચળ અતિ, ગર્વ ના કીજીએ, અહેંકાર જરેરે નેતાં ન્નેતાં; 
ભણે નરસૈંચો સ્ુકય મમ નાથને, નિસરશે કાદવ કેટી ધોતાં. ૪ 


પદ ૪૩૩ સું. 
નહિ દીયા આણી વારરે, મહીડાંતું 'હાણુ નહિ દીયાં. 
કહાન તારે લોચનીચે લેલાટેરે, કહાન તુને ધુતરડો જાણું આગેરે; 
કહાન ઉભો અધુર સુધારસ માગેરે. 
કહાન મારી મહીની મટુકી ફેડીરે, કહાન તેં તો ખાંહુડલી મરોડીરે; 
કહાન મહારી કૅસ કાંચલડીની તોડી રે. 
હું તો રાજાકંસ તણી છું મૈયારીરે, કહાન મારે પાલવ મેલ મોરારીરે; 
“હું તો તારાં ચરણુ કમલપર વારી રે. 
કહાન હું તો એકલડી રહીરે, વનડામાં સાથડીયો નથી કેઈ ૨; 
હું તો મેહેતા નરસૈંયા સ્વામી સંગે મોહી રે. 
પદ ૪૩૪ સું. 
તું ક્યાંનો દાણી રે ધગડમધ્લે, તું ક્યાંનો દાણી ર; 
તુંને જાશું મથુરા તાણીરે, ધગડમધલ્લૅ તું ડ્યાંના દાણી ૨. તું* ૧ 
નહિ તું ગામ ગરાશીચો રે, નહિ તું રાજકુમાર ૨; 
નંદ આહીર ગોષુળમાં વસે, તે તણે પીંડાર ૨. તું૦ ૨ 
મોટપણું મનમાં આણો, જણા! છાં એ જાત તારી ૨; 
રાવણે જેને રાજ કરેશું, કડી ન શષું તુને વારી ૨. તુંક ૩ 
જસ પુરુષ તું નાદવારે, મધુરો વાચો વંશ ર; 
નરસૈંયાચા સ્વામીની લીલા, જેમ રાવણુ તેમ કંસરે. તું” ૪ 
પદ ૪૩૫ સુ? 
છેડ ન કરીએરે છખીલા રણુછોડજી, છેડ ન કરીએ ૨; 
“તમને નિર્લજને લાજ નહી, અસે લાજીને મરીએ ૨. છેડ૦ ૧ 
મહી માટે માતાએ ખાંધ્યા,તવલખ લખડુ (0)ગાતાંરે; 
સાન નવ આવી શામળા, તુંને*નિત્ય પ્રવ વારતાં ૨. છેડ૦ ૨ 
ગોરસને રસ ભાવે તેટલે, દા'ડી ઉટી શું દાણુ રેં 
'નરસૈયાચા સ્વામી શું કહું તુજને,તનમન સોંપ્યા પ્રાણુરે. છેડ૦ ૩ 


૩૯૦ 


નરસિંહુ મેહેતા કુત 
પદ ૪૩૬ સું, 


લેશેરે મહીનાં દાણુ શામળો, લેશે ૨ મહીનાં દાણુ; _ 
અસે મથુરાંનો ગોપી ક્હાવીએ,તું છે ગાકુલીઆને। કહાન. 


અમે જીતુ હારુ નહિ, મહારા વહાલાજીશું રાખ5ું માન; 

નરસૈંયાચા સ્વામી હુજી લગે, તુજને ન આવી સાન. 
* પ'પદ ૪૩૩ સેં, 

લેશે ૨ મહીનાં દ્વાણુ શામળો, લેશે રે મહીનાં દાણુ; 


અસે ગોઝુલના ગા્‌વાળોયા; તને શી સમજણુ શી સાન. 


જેને નેરે કામની, અમ શું કરે છે વાદ; 


ઇંદ્ર સરખા અલગો રહે, તેનો ઉતારણુ નાદ. 


આવવડાં શાં અભિમાન તારાં, બાલે છે બળ ભર્યા બોલ; 


મટુકી ઢોળીને મહી ચાખશું, ત્યારે શું રહેશે તુજ તોલ. 


ડહ્ાપણુ જવા દો તમે ઘેલી, આપી જાએ આજ; 


નરસૈયાચા સ્વામીને રસ ઘો; મને નિર્લજને નહિ લાજ. 


પદ ૪૩૮ સું* 


લેશે૦ ૧ 


લેશે૦ ૨ 


અ 


કિ 
7/ 
3 
ઇ 


૫ 


| 


47 
તથ 
| 
ખ્ય 


મહોડાંનું દાણુ ન હાય મારા વાલાજી, મહીડાંનું દાણુ ન હોય. ટેક. 


કાનુડા ખોટી નવ કોને, પરનારીશું શું પ્રોત; 


ભાવે તો મહી મહીડાં લીજે, પણુ દાણુ તણી નહીં રીત. 


વડીરે વારનો વીઠલે તું, બેઠો છે રોકીને ધાટ; 
સરવે મળી સમજાવતું, નહીં આવુંરે આણું વાટ. 
પ્રીત વચન સુણી પ્રેમદાનાં, હુંસીયા તે વૈકુઠેરાએ; 
ચિત ચરણુમે પારું તે, નરસૈંચો તો પરાણે જાએ. 
પદ ૪૩૯ સું? 
વાહાલે સુને મારગ રાખી; 
ન જાણું ભુદરજીચે ભુરક્રી રે નાખી. 
જાવા દીયો જાદવરાય, જાય મટુકી હોળી; 
અસશીર તપે વહાર્લી, મહીડાની ગોળો. 
હ્વણું એક રહો તો આવું લગે સાથે; 
પાલવ ગ્રહ્મો મારો ત્રજના નાકે. 


મહાંડાં૦ 
મહીડા૦ 


મહોડાંન 


સુંગારમાળા. ૩૧ 


સકલ સંનેગે સુંદરવર પામી; 
માનની મન રંજન મળ્યો, નરસૈંયાના સ્વામી, ૪ 
પદ ૪૪૦ સું* 
દુર મા જાઇશ ર, હરિ મહારી દ્રછિ થકી અલગો; 
ગોપીશું પરવરીચો, આવી આવી ખહોડલી વલગો. ૧ 
તાહુરું ડુને ધ્યાન, રુટ્યા વ્યાકુલ થાઉં; 
નેણુ સહછુણા શામળિચેરે, તહારે ભાંમણુલડે જાઉં, ૨ 
એરા આવો ખણું એક બેસો, મહારો ધેન દોહું જ્યાંહુ; 
નરસૈંયાચા સ્વામી થીર થઇ રહેજે, જ્યાં લગી* જીવું ત્યાંટ,; ૩ 
પદ ૪૪૨ સું* 
નિદ્રાએ ભરીયાં છે, નયણે રાહુ રાહુ સજની; 
કહી સુઆગણુ જેની સેજે પધાર્યા, રંગભેર રમ્યા સૌ રેભી. ૧ 
કુમકુમ આડ લેલાટ ખિરાજે, અંજન કીધો અંગ રેણુ; 
વાસે ચુડી રમ્યા કાં રંગે, જ્રુજ ભરીયા છે કેણુ.* ૨ 
નીલાસ્બર અંગે લપટાણું, હું પુછું છો તેણુ;! 
ગાલે ઝાલ અતુપમ અવલી, કરમાણાં મુસમ નેણ. ૩ 
લીલા લલિત લઘુવર લાઢુવો, હુવે નહી માને વેણુ; 
નરસૈંયાના સ્વામી સુખનો મીઠો, સોકલડી સુખ દેણુ.[1 ૪ 
પદ ૪૪૨ સું-રાગ પ્રભાત? 
નેણુ નિંદ્રાલવાં નાથ નારીતણાં, બહુ સોહામણાં આજ દીસે; 
ઉઠ ઉજાગરા ખાહુડી કંઠ ધરી, વદન નીહાળતા મન હીસે. ૧ 
કંચુક્રી વધે શીતળ થવા સુંદરી, પ્રગટ થયાં ચીહ્ધ ને અંગ ઓપે; 
નીલ પદ પ્રોત તે પલટ્યાં પરસ્પરે, મુષ્ણુ લઈ કામની હાથ સોંપે. ૨ 
મરકૅલડો કેરી મોહુ પમાડેતાં, ભાવતી અખળા સેોણહુ સાથે; 
ભણે નરસૈયો સુખ ઘણુ હવું, હસી હુસી તાળી દેરે હાથે. ૩ 
પદ ૪૪૩ સુ# 
સૌજ્ઞાગ્ય શ્રુંગાર અતિ સડો, 
નંદકંદ નંદકુવર સહેજે તું પામી, અખડ એહેવાતણુ ચૂડો; 
ખાઈ તાહરો સૌભાગ્ય શ્રુંગાર અતિ ડો. 


1 તને; 3 દેતારે. 


--- રબસ કનસાડ 


* કોણે. 


૩્હ્૨ 


નરસિંહુ મૈહેતા કૃત 


સહુસ સુખ કરી ગોપીને, ગમતું ગમતું નીત નીત બોલે; 
તે વહાલાને તેં ઉરપર રાખ્યો, કમલાજી નહિ તુજ તેલે. 
શામળીઓ વર અતિશે ખળીચો, તુજ આગળ દીન કહાડે; 
ધન ભ્રાગ્ય ધન ભેવન તારું, વણુ તેડ્યો ઘેર આવે. 
અનંત કટિ ખ્રદ્માંડતભા પતિ, સુરીનર સ્વપ્તે ન આવે; 
શીવ વીરંચી જેતું ધ્યાન ધરેરે, તે તુજને લાડ લડાવે. 
પ્રેમ વિના પુરુષીતમ ફુર્લભ, કોટી જનમ તપ સાધી; 
જન્મો જન્મ નરસૈચોરે જપતો, એ લગની પ્રેમરસ વાધે. 


પદ ૪૪૪ સેં* 


પ્રાણુજીવન ધન મારું, સુખડેથી રમાડું રૈ હો સજતી. 


ગુંજ કરરે બાઇ તવ તવડીમાં, ને હા હોયેજ વકીરે તારી;* 
એક સોટી ને એક નાનકડી રે સખી, સહીયરો જારી જાણે, 


મારી રે હો રજની. 


આશ કરો એવાતણુ કેરી, તો આપોપું વશ આણે; 
નરસૈયાચા સ્વામીને સંગ રમતાં, સસારીયો નવ જાણૂરે, 


હો સજની. 


પદ ૪૪૫ સું? 
દુધડે વુઠાંરે મેહેલ્યા, સાકરનાં ટીમ જામ્યાં રે, હા સજની. 
આજ મારો માછ મારે મંરીરે પધાર્યા, પ્રીતે આલિંગન લીછું; 
સીડી મીઠી કહી વા'લે એક વાતડલીરે, મનડાનું ગમતું તો કીધું, 
હા સજની. 
ચાર પહોર ગયા મારે અનુભવતાં, સાંભળ રે તું બેની; 
નરસૈંયાચા સ્વામીને કેણુ મોપર આણે, કર જેડી દાસી થઉં તેની, 
ી હા સજની. 

પદ ૪૪૧ 3? 


ખાઈ૦ 
બાઈ ૦ 
ખાન 


બાઈ૦ 


આન 


પ૦ 


દૂધડે૦ 


આંગણુડે આવતો દેખી, શામળીયાને સુખડી લાવીરે, આંન૦ ટેક. 


આનંદે ઊછરંગે લીધો, ચાંપી ચુંબન દેતીરે; 


માખણુ શૉકકર વા'લા સુખમાં, સાહનને એેલંતીર. આં૦ ૧ 


* અસ્પષ્ટ છે, દ 


શુંગારમાળા. ૩્હ્૩ 


મંદીરમાં આવીને માતા, ફધ કહું તે! પાચેરે 
નરસૈંયાચા સ્વામી જેમ જેમ નાશે, માતા કેડે ધાથેરે, આં૦ ૨ 
આ પદ ૪૪૭ સું. 
મંદિરમાં આવ્યો મહારો વહાલે।, નિરભે થઇને રહેશું ૨; 
કોધની બીક ન આણું મનમાં, આનંદે ઉર ધરશું ર. ૧ 
લવતાં હોય તે લવતાં હીંડે, ડું માતી મંગળ ગાઉં ર; 
ફુધ કઢી સાકર માંહે ભેળું, પ્રેમે વડાલાને પાઉં ર. ૨ 
શકળ શણુગાર તમ સારું કરેશાં, આવો વહાલા રમીચે ર; 
નરસૈંયાચા સ્વામી કર્ટું તમને, ગમતું ગમતું કરીયે ર. ૩ 
પદ ૪૪૮ સેં? 
આજની રજની રંગે વિહાણી, મારા વહાલાજીશું રમતાં ર; 
પ્રેમ ધરીને કંઠે વળગી, કાજ કચ્યાં મત ગમતાં ર. ૧ 
પિનપષોધરશું મરડી સ્રુને તેડી, તવ મેં ઉરપર લીધે ૨; 
ચોાળીનાં બધ વછુટય્યા સઘળા, અધુર અગ્રત રસ પીધો ર. ૨ 
સેજ્તણું સુખ કલ્યું નવિ જાચે, જે પીયુજી પ્રેમ ધરીજે ૨; 
જેનું ધ્યાન ધરે ખ્રહ્દાદિકિ, તેશું રંગે રમીજે રે. ૩ 
દુરીજન કેરું કાંચે ન ચાલે, જેને સન્‍્ઝુખ સ્વામી ર; 
નરસૈયાચા સ્વામીથું રમતાં, અખળા આનંદ પામી ૨. ૪% 
પદ ૪૪૯ સુ? 
હરિ સંગમથી હુરખી રાધા, નીજ મંદિર ભણી ચાલી ર; 
ચરણુ સાસું નેયે ચતુરાં હુસી હુસી, સુખ પાલવ રહી ઝાલી રે. ૧ 
વિવિધનેો વિનોદ કરતી મનશું, ગોપીનાથ વશ કીધે રે; 
જે રસ શિવસનકાદિકે દુર્લભ, તે નેત્ર ભરી ભરી પીધો રે. ૨ 
અધુરતણુા ડક જણાય અલગા, તે પ્રગટ પ્રેમે દીઠો ૨; 
નરસૈંયાચા સ્વામીનો અધુરરસ, અમૃત પે અવિ મીઠો ર, ૩ 
પદ ૪૫૦ સું? 
જેરે ખાઈ એણીપેરે મેં વશ આશ્યે।, વયરી સુસ્તે માણ્યો રે, જેરે૦ 
ના ના કહેતો નાશી જાતો, મા મા કહેતો ઉર 'લીધે ૨; 
નેણુ નેણુશું ,“અધુર અધુરશું, અમૃતની પેર પીધે રે. , ન્‍ેરે૦ 


૩૯૪ નરસિંહુ મહેતા કૃત 


એક સમે મેં ઉરપર લીધો, જેમ કહું તેમ માણ્યો ૨; 
નરસૈંયાચા સ્વામીશું રમતાં, સંસારીડો જાતો નવ જાણ્યો ૨. નરેન 
પદ ૪૫૨ સું. 
સીઠડાં બાલા મોહનજી, તમે નિશદિન અમ ઘેર આવો રે; 
આપણુ બંને રંગભેર રમતાં, મહારે ઉર સોહાવો રે, મીડડાં૦ 
મારે મનશું પ્રીત ખંધરાણી, ખીન્ને કોઈ ન જાણું ર; 
અલવેશું આલિંગન લેતાં, સેજ સુરંગી માણું રે. મીઠડાં૦ 
તન મન તમને સોંપું વહાલા, ક્ષણું અલગા ન થાશે રે; 
નરસૈંચાચા સ્વોમી તો જાવા દઉં,જે સામા સમ તમે ખાશો રે. મીઠંડાં૦ 
૫૬ ૪૫૨ સું. 
મન માન્યું રે મારું મન માન્યું,શામળીયા સાથે મન માન્યુંરે; 
વંદ્રાવનમાં રંગભેર રમતાં,ધાઇ ચુંબન લીધું ગાલે ના'ણ્યું રે, મન૦ ૧ 
સૈયર સઘળો સાથે હુતી, તેણે કાંઈ ન જાણું. ૨; 
પૂરણુ પ્રીત જણાવી વહાલે, સાન કરી અંખર તાણયું રે, મન૦ ૨ 
આઘેરા જઇ જીવન મને સાહીને, આલિંગન દીધું ઘાઢુંરે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી ઉરપર રાખ્યો, રુદિયાભીત થયું ટાટુંરે, મન૦ ૩ 
પદ ૪૫૩ સે? 
મીઠડાં કરરે મોહનજી તમને, મલપતડા ઘેર આવે રે; 
નેણુ ભરી ભરી નિરખતાં વહાલે।, ત્રિવિધિના તાપ સમાવેોરે. મૌંડડાં૦ 
મારગે જાતાં શામળીયે સ્રુને, સાન કરીને નેયું ર; 
તે દહાડાનું સજની મારંઝ મનડું એણે મોહ્યું રે. મીઠડાં૦ 
અગે આકુળ વ્યાયુળ કરવા, આંગણુડે આવી નેય હુને ૨; 
ભણે નરસૈંયો વહાલો આવે, ફુરીજન બોલે સહુને રે. સીડડાં૦ 
પદ ૪૫૪ સું* 
દુરીજન બોલડા સુણીને વહાલા, નિશદિન રંગભેર રમીયેરે; 
સકળ શણુગાર કરીને, આનંદ અંગે અંગ પધરીચે રે. ડુ૦ ૧ 
ચુઆ ચંદન પ્રેમ સુરણુ,, વડાલા અંગે કરીએ ર; 
સુમ્તપ્ટૂળની થાળે વધાવી, પ્રેમ ધરી ધરીને* મળીએ રે, ૬૦ ૨ 


કભમયન્યનક-.-..- બજન ત ---ૂ-ન--નજકર ન---------- 


* પાડે, “ધાઈ વાઈ નેનભરી મળીએરે.” ર 











જન 


શુંગારમાળા. ૩૯્ષ 


સોત્રણુ પાટ ઢળાવી વહાલાને, હું ત્યાં લઈ બેસારું ૨; 
ભણે નરસૈયો બેઉ કરનેડી, સર્વસ ઉપર વારું ૨. ફુ૦ ૩ 
પદ ૪૫૫ સું. 
સરવસ વારુંરે સુંઠરવરપર, ડુધ તે કઢીયલ પાઉં ર; 
સરસ સાકર ભેછીં ગમતી, ષ્રુલી અંગે ન માઉં ર, સરવસ૦ 
જેમ જેમ વહાલે। સાસું નેચે, રહી રહી વદૃનનીહાળું ૨; 
નાના વિધના હાર પુસુમના, વહાલાને કંઠે ઘાલું ૨ર. સરવસ૦ 
સેજ સમારું શામળીયાની, મનમાં હરખ અપાર રે; 
ભણે નરસૈયો (આવી) સોડે પોઢે, મારો પ્રાણુ આધારરે. સરવસ૦ 
પદ ૪૫૨ સું? ી 
સુરત સ્નેહી શામલિયથો, વાછડી લાવ્યો હેરી ૨; 
અમને આરત અતિ ઘણી, મહાલે રુદિયા માંહેરી રે. ૧ 
દીસંતો હઢુરિ નાનકડો રે, ગળકશું* આવે જાયે રે; 
અધુર સુધારસ સિંચીએ, તો મોટેરા થાચે ર. ૨ 
વંદ્રાવનમાં વિલસતાં, કંઠે ખાંટુડી સોહાચે ૨; 
અએગો અંગે ભીડતાં, સુખ સેજે થાયે ર. ૩ 
રાસ રમતાં રસભેર, ગોપીશજું ગાયે રે; 
નરસૈચો ત્યાં ઉભા રહી, નેતાં તૃપ્ત ન થાયે રે. ૪ 
પદ ૪૫૭ સું? 
પ્રીત બંધારણુ પાતળીયા, મંદિરમાં આવો રે. ( ટેક.) 
સાંઈડું લીજે રસ ભરી, મહારે મન સોહાવે ૨; 
આંગણુડે વેણુ વજાડો વીઠલા, વળી વળી મધુરું ગાએ રે. પ્રીત૦ ૧ 
જસોદ્ટાજીને જીવને જાણીયું, આવ્યા તેણી વાર ૨; 
ભણે નરસૈચે બેહું ભેટીયાં, હુલી હુલી ત્રજની નાર રે. પ્રીત૦ ૨ 
પદર ૪૫૮ મું? 
કહાનજીએ ગોવરધન ધરીયેરરે, સકલ સુંદરીએ એ વર વરીચે રે. કહાન૦ ૧ 
એકે હાથે વેણુ વજાડેરે વહાલો, બીજે હાથે માખણુ ખાય રે; 
ત્રીજે હાથે કરે કામનીશું ચાળા, ચોથે કરે ચારે વન ગાય રે. કહાન૦ ૨ 


૦-૦ નેફ-બન૦-બ૦૦૨૦ અરનનન- 


* ગપ દઇને-ઝડપથીઃ * 1૨ 





ક 


૩્હ્દ નરચિંહુ મેહેતા કૃત 


એવા મૃષ્ણુ તે ભક્તવચ્છલરે, આપણા સહુજન ઉગાર્યો રે 
નરસૈયાચો સ્વામી તેં તારીઆ, સઘળાના તાપ નિવાર્યો રે. કહાન૦ ૩ 
પદ ૪૫૯ સું* ન 
મહી વલેવે ર૨ ગોપી, મહી વલેવે ૨ ગોપી; 
પરવશ થઇને પ્રેમે ભરાણી, તન મન હુરિને સોપી. ગોપી મ૦ 
ભરનેખન માંહે કામની ઘેલી, નાદે નેષુર વાજે; 
વલોણું અતિ વાચે ભરાણું, મેઘ પે રહી રહી ગાજે. ગોપી મ૦ 
હૈયા ઉપર હાર હુલાવે, પાછળ કુમજુ ફ્રકે; 
કામા મુષ્ણુ તણે રંગે રાતી, શીશ રાખડલી ઝળકે. ગોપી મ૦ 
કઢી માંહે તો ઘુઘરડી ઘમકે, ઝાંઝરીયા ઝમઝમકે; 
ગાયે ચશુણુ ગોવિંઠતણા ર, વિંછીડાને ઠંમકે. ગોપી મ૦ 
મગન થઈ ગોરસ ભૂલી, મુષ્ણુ કૃષ્ણુ સુખ બોલે; 
શીશષુલ વેણી લટ લટકે* લટકે, જાણુ મણીધર ડોલેદ ગોપી મ૦ 
મહી વલેવે માખણુ કાઢે, જાણે વહાલે આવે; 
માખણુ સરસુ સાકર ભેળું, જેમ જીવનને ભાવે. ગોપી મ૦ 
ગ્રેમદ્વાની પ્રીતે નાથ પધાર્યા, વાંસલડી ૨ વાતા; 
નરસૈંયાચો સ્વામી વનિતા સાથે, મોહે જેને સુરીનર ધાતા. ગોપી મ૦ 
પદ ૪૬૦ સુ 
પ્રેમદા પ્રીત ભરી મહી મથતાં,સવાંગે વ્યાપી અનંગે નાથ નેતાં. પ્રેમ૦ 
સ્નેહુ ઝાળ લાગી શ્રામળીયાશું, ઘુમે ગર્વ ભરી ર; 
કરકંકણુ ચુડી અતિ ખલકે, વ્યાકુળા એગ ભરી ૨. પ્રેમદાન 
નાકે વેશર મોતી અતિ (અતિ) લલકે,ઝાલ ઝખુકે કાનેરે; 
ભણે નરસૈંચો અવર ન ભાવે, કહાન દીઠે મન માને રે, પ્રેમદાન 
પદ ૪૬૨ સું 
ગાજે ગાજેરે ગોરસ ગોળી; 
શીરથી ચીર ખસી ગયુંરે, ચતુરાની ચળકે ચોળી. ગા ૦ 
નીલવટટીલડી કંમુમકેરી,નેભીશએ (એશાં) સારંગ લલકેરે; 
શ્રમ ભર્યા બેડુ ગલસ્થલ સોહે, જાણુ સકતા ઝલકે ર, ગાજે૦ 
 * લે'કાથી-હાલે. ર ર દ 


મૌ 


આહ: _આયુતલ, 


ચૂંગારમાળા. ૩૯૭ 


મનના સનેોરથ ભોમી ઉપર, ભજવાને વનમાળી; 
ભણું નરસૈંચો રસમાં ઉલટી, રામા રહીયાળીરૈ. ગાજે૦ 


પદ ૪૬૨ સું* 
કામા મૃષ્ણુ તણે રંગ રાતી; 
લેટુ લાગી મળવાને મોહઢુન, મહીરસ માંહે માતી. કામા૦ 
ખણું ઉભી મથતું મહેલી, ખણુ ખણુ આવે ખહારરે; 
ખણુ એક નેણાં નિર્મળ કરીને, નીરખે પ્રાણુ આધારરે. કામા૦ 
જીવન મારે શામળો આવે, ખણુ એકઅલગેનવ કરીચે રે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી આવતો દેખી, હુળવેશું ઉર ધરીચેરે,. કામા૦ 


પદ ૪૬૩ સું. 

ગોપી ગોવિંદના ચુણુ ગાતી; 

કટી ' ચીર પલટી શામળીયા સંગ રંગ રાતી. ગોપીન 
મોહી રહી સુખ મોહુન કેરે, અવર કોઇ ન જાણે ૨; 
સુખસાગરની લેહૅર પેરે, કરે નેત્રુ તાણુ ર. ગોપીન 
આ વેળા આવે મારે વહાલે, ગમતું ગમતું ડીજે ર; 

દૂધ કઢીયલ સ્ુજુ મંદિરમાં, સકળ મનોરથ સીધે ર્‌.* ગેોપીન 
ભાવ ભામનીનો જાણીને, પાછળ આવી ઉભા રે; 

ભણે નરસૈંચો નાથ નિહાળે, શું કહીયે એ શોભા રે, ગોપી૦ 


પદ ૪૬૪ સુ. 
ગોપી મગન થઈ મહી મસથતાં; 
અંગાઅંગે ઉલટ વાધ્યો, પુષ્ણુ કૃષ્યુ સુખ કહેતાં... ગોપીન 
જેમ જેમ વહાલે ઘણું વલેોવે,તેમ તેમ માનની મહાલે ર; 
3ુચાલી ચીર સ્થિર થઈ, વેણા લઈ અંગ ડોલાવે રે, ગોપી૦ 
નાથ નાથકહી ઘેર આંગણે બેસે,માહુન માનની માણે ર; 
નરસૈંયાચા સ્વામી સન્સુખ ઉભો, તે કોઈનવ જાણુ ૨. ગોપી૦ 


આન શનાન-ી*----ના૧૦૦ન,૬૫૦ ૧૦ ઝતઇન૪ન્ઝનનનયઅરજન-ન. -*૦-૦.-૩૦ત૦--૬-: 


* પૂર્ણું થાય. [ પાઠ “કાન કાન મુખ સ્ટતાં,” 4 સ્તન પણુ ઉછળતા સ્થિર થઇ ગયા. 


જહ નરચિંહ સેહેતા મત 


પદ ૪૧૫ સું* 
ગોપી માખણુ કાઢે, ગોળી માંહેથી કર વલર્ગું; 
જનિ કરીને જાળવે, તે ન કરે કરથી અળગું. ગોપી 
ખણુંરે નેચે ખણું મેહેલે, પીયુજી કારણુ કામા રે; 
વિલંખ કરે કહાનજી, આવી સેહેલે સુખમાં રે, ગોપીન 
સર્વ અગે સુખ હાયે તે વેળા, જેમ જેમ નીરખે નેણે ૨; 
નરસૈંયાંચા સ્વામીતે સર્વશ સૌંપું, બાલે અમૃત વેણુ રે. ગોપી૦ 

પદ ૪૬૬ સું. 

વહાલે વાંસલડી જેમ વાહે; 
તેમ તેમ છંદે મહી વલેવે, રીઝી રહી મન માંહે. ૧ 
નેણે નેણાં મેળવી કરીને, વહાલાને ઉર ધરીયેો રે; 
માનની સાદ ભરાણી અંગે, અધુર અસ્રત રસ ઠૅરીયો રે. ૨ 
જે જે મનોરથ કરતી હુતી, તે તે મનોરથ પામી' રે; 
ભણે નરસૈંથો શાં સુખ કહીયે, ત્રેહતી વેદના વામી રે. ૩ 

પદ ૪૬૭ સું. 
ગોપી ગવે ભરી ગુણુ ગાયે; 
શામળીયાને સંગે રમતાં, બીજું કાંચે ન સા'યે ૨, ગોપી૦ 
કઠે વળગી વહાલા સાથે, ૬રપણુ માંહે નતી ૨; 
પ્રેમ ધરીને વાતડી કરતાં, અધુર અશ્રનત રસ પીતી રે. ગોપી૦ 
છેલપડે છેડો ઉર લેતી, મરકલડા સુખ કરતી રે; 
અંતર ટાળી અલવે અખળા, ઉર આલિંગન ભરતી ર્‌.* ગોપી૦ 
શામળોયાને સન્‍્સ્રુખ ઉભી, સ્નેહુ ધરી નચાવે રૈ; 
પીન પયોધર કશણુ કસીને, લટકે ખાહું બોલાવે ૨.1 ગોપી૦ 
જીવન મારે જમલે જાણું, મહાલું દુરીજન સાથ ર; 
આંખલડી આગળથી ન કરું; અલગો મારા નાથ રે. ગોપો૦ 
ધનષધનન્નેબન નારીતણું રે, તે નિશદિન ઉર આણે ૨; 
સોલાગી શામળીયો સુંદર, સેજડીયે સુખ માણે ૨. ગોષપી૦ 


* પાઠ. લેતીરે, 1 પાઠ. “લટકે બાહુડી હલાવે રે.” 





સૃુંગારમાળા. ૩૯્હ 


સંતોકી શામલીચે શામા, વામી વેદના વાહાલી રે;* ક 
ભણે નરસૈંચો શાં સખ કહીયે, સંગ વિલસે વનમાળી ૨. ગોપી૦ 


પદ ૪૧૮ સેં. 
ગોપીને મનમાં મોદ ન માચે; 
ધનપન મંદિર મહારું ખાઈ, જે મહાલે મોહુન માંહે ર, ગોપી૦ 
કામકાજ ગૃહું ભૂલી સવે, રામા રસસ્તાં રાતી ૨; 
લચી શી1 ચતુરા ઉભી, નૂવતી નેબન માતી રે. ગોપી૦ 
હાસ્ય કરીને હાર મુસુમના, વહાલાને ડંઠે ઘાલે રે; 
વારેવારે ભૂજ ભરી ભેટે, ણુ એક દણ ન ટાળે ૨, ગોપી૦ 
સુખસાગર શામળીયો પામી, વામી તેહુ અપાર રે; 
દુરીજનશું બોલું નહી લેતી, ઉર લીધે પ્રાણાધાર ૨. ગોપી૦ 
ઉછરંગે લાવી અખળા, નાના ભાવ ધરવી ર; 
તન સન ધન છે શામળીયો, તૃપ્ત ન થાચે નેતી રે. ગોપી૦ 
રમે વહાલે। વહાલે અતિ વહાલે।, વને કરી વશક્ીધો ર; 
મરકલડે સુખ ચુંબન દઇને, અધુર અમૃત રસ પીધો ૨. ગેોપી૦ 
મહારા સોહુન છે રહીયાળો, હાવભાવ રસ જાણે ર; 
નરસૈંયાચોા સ્વામી મહા રસ થઇ, સેજ સુરંગી માણે ર. ગે.પીન 
પદ ૪૬૯ મું* 
માણે સૌહુન અસશું રે; 
અંતર આણી અખલા કેરી, પરવરીયાં અમો તમશું ર. ૧ 
જે જે બોલે તે તે સહીયેં, પ્રાણુ રહિત તે કેમ રહીચે ૨; 
તમ કારણુ અસે સવત્ર વહાલા, તે તો મનમાં ન ષરીચે ર, ૨ 
આરત જાણી અંતરજામી, વાત હુસીને કીધી રે; 
ભણું નરસૈંચો વંદ્રાવનમાં, અબળા ઉરપર લીધી રે. ૩ 
પદ ૪૩૭૦ સું. 
ઉરપર લીધી ૨ વહાલે; પં 
કેડે વિલાગી કામનીને, (ગોપી ) મંડળમાં મહાલે ર, ૧ 


2# 


* પાડે, “વામી વેદના ટાળી રે 1 લચકાઇને; કે'ડમાંથી છટાદાર રીતે વાંકી વળીન 


૪૦૦ નરસિહ મેહૅતા મુત 


જેમ જેમ નાચે શામલિચોરે, શ્યામા સંગે ગાયે ર; 
વાજા વાજે (વાદે) ઘુઘરી ધમકે, થે થે શખ્ઠ સોહાયે ર. ૨ 
મુષ્યુ કામની રસમાં ઝીલે, સસ સ્વર ઓચરતાં ર; 
ભણે નરચૈંથો વિનતા આવી, વહાલાને ઉર ધરતાં ર. ૩ 
પદ ૪૭૨ સું. 
સાયલેો સોહન : મલપંતો, મંદિર માંહે આવે ર; 
નાના ભાવ ધરી હું સાથે, પ્રેમ ધરી બોલાવે રે, ૧ 
સુખની શોભા ૨0 કહું (મારી આલી), નેણે નેહુ જણાવે ૨; 
ભાંમણુડાં લીજે પીયુનાં, નીત નીત લાડ લડાવે રે, ૨ 
સહીયર સઘળી દેખતાં વહાલો, હુસી હુસી કર દે તાળી રે; 
નરસૈંયાચો સ્વામી મરકલડો કરીને, કંઠે ખાંહુડલી વાળી ૨ર. ૩ 


પદ ૪૭૨ સું* 


જેમ જેમ નિરષણું શામલીયાને, તેમ તેમ હુરખ ન માય રે; 
સકળ શણુગાર કરી વહાલાને, ભીડું રુઠિયા માંહ્ય રે. ૧ 
મોતીચે ચોક પષુરાવું પ્રેમે, ફૂલી (કુલી) મંગળ ગાઉં રે; 
કરી આરતી વદન નિહાળું, આગળ અગર ઉવેખી જાઉં રે.* ૨ 
સ્નેહુ ધરી મહારા વહાલા સાથે, મન ગમતાં સુખ કરીએ ર; 
નરસેંયાચા સ્વામીશું રમતાં, મન અતિ માન ન ધરીએ રે. ૩ 


પદ ૪૭૩ ઝાં, 


એ સુખ સખી મેં કહ્યુંન જાયે, મારો વાહાલોજી સામું જેચે ૨; 
કર સાહીને વાત કરતાં, તેમ (તેમ) મહારું મન સહે રે. ૧ 
રસમાં વહાલે વેણુ વગાડી, હું ત્યાં જમલી ગાઉં રે; 
શેભાસાગર શામળીયાની, રીઝવી ભામણે જાઉં રે. ૨ 
ઘડીચેં વહાલે રુટીયા ભીડે, કરે અધુર રસ પાન રે; 
વિવશ થયું કોચે ન જાણું,, ન રહી શુદ્ધ ખુદ્ધ સ્રાન ર. ૩ 
* પામ “અગર તગર મુકી મક્લાઉ ર્‌.” $ પામ “ઘડીયે વાહલેો રૃદિયા ચાંષે.” 
આને પાડ, “ધડીયે ધડીયેં વા'લો ઉરપર ચાંપે, ઘડીયે ડંકે અછુર રસપાન રે.” 


હાત રદાદારાદાહાદો 


અંગ ન્નગી 
રદ 


શુંગારમાળા. 


સેજડીયે હું વહાલા સાથે, રહી કંઠે હું વળગી ૨;* 
નરસૈંયાચો સ્વામી ભલિ મલિચેો ત્રેહે વેદના થઈ અલગી રે. 


પદ ૪૭૪ સું? 
બેઠી મનોરથ કરતી હુતી, ઓચિંતાં ઘેર આવ્યા રે; 
ધસમસતી જઈ રુદીયા ભીડ્યા, મંદિરમાં પધરાવ્યા રૈ. 
મેં જાણ્યું એ શું હુવું રેં, આનંદે રસ ભરી વાહીચો ૨; 
તે વેળા મેં તન મન વારી, વહાલે! ઉરપર ધારીચે। રૈ, 
ધન ધન રે આજુની રણી, ધન જે સે'જ સમારી ર; 
નરસેંયાચા સ્વામી રંગભેર રમતો, પૂવની પ્રીત સંભારી રૈ. 

પદ ૪૭૫ સું. 


મીઠડાબોાલા મેં જાણુયું, મહારા મંદિર આગળ થઈ જ્ચેોરે; 
કામ ક:તી હું કાન દઉં, મહારી શેરી આગળ શે ન આવોરે. 
મંદિરમાંથી મેં ન રેં'વાયે, ડાથ નથી રૂતું મહારા ઘરનું કાજરે; 
શામળા તાંરું સાઇડું લીજે, ન કરું રે પેલાં લોકની લાજરે. 
ટળવળતી દેખીને વિનેતા, કૃપા કરી ઘેર આવ્યા કહાાનરે; 
નરસૈંયાચો સ્વામી ભલે મળિયો, લીધું આલિંગન રાખ્યું માનરે, 
પદ ૪૩૭૬ સું* 

આજ પોઉડો રીસાણો! સજની, 

મનડું મહારું ઇમ જાય ન રહયુરે; 

નાહાલીચો રંગ ભરી ભરી ર્યો, 

આવે રમીએ તાં ઇમ કાંધ કહ્યુંરે, 
એક વચન ઉતું ઉઘાડું, તે મેં કહેતાં કહેવાણુંરે; 
મેં જાણ્યું પીયુને હુસ્રીને હુસાયું, અવળું થાતું ન જાણુંરે. 
એક અપરાધ અમારો સજની, જે મેં કદ્યું હાય કાંઈરે; 
તનને। તાપ જાયે જુક્તે, હુસી હસી દો વહાલા સાંઇર. 


ક _ઝનન.-...-9.--ન્‍નઝ સાનબત. તબાવનાજતવજતાન..-.-ના૦- ૦૦... તલાાસકર)-૧૦..-.૦૦૦૨૦૦૦૦/-૦૫૩ન..૭-યત૪૦-ન-નન 








------. સ કન -કન ભન્‍ન્જઅનન્ટ બનવાન અનજાન -ન્ન----- 


જ 92 
જક 


૪૦૧ 


૨ 


ગે 


* પામ “૦ રહી રહી કઠે વિલાગી રે; નરસૈંચાચો સ્વામી મળિયો ન મળિયો, અનંગ વેદના 


૪૦૨ 


_ફુવતલાાત-ઝ૦૬૯૪ઇઅ 


નરસિંહે સેહેતા જુત 


પીતાસ્ખરીયાને પાચે લાગું, છુપા કરો જટુરાઈરે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી જેટલે રીઝયા, તેટલે રેણી વિહાઈરે. 

પદ ૪૭૩૭ સું. 
પીયુજી તને પાચે લાગું, રુષણુડે નવ રહીએ ર; 
સર્વસ મહારે શામળીયા તું,અમે અબળા કેમ સહીએરે. 
સકળ શણુગાર કરીને ઉભી, સુંદર સેજ સમારી રે; 
જેતી વાટ તમારી વહાલીડા, નેણે નિંદ્રા નિવારી રે. 
લટકંતો બેહુકંતો, આવ્યો, અંગે ચે'ન મેં દીઠંડાં ર્‌; 
બોલાવવાની ખુધ કરોને, મેં વચન કહી કહી સીઠડાં રે. 
જે હું આવડું જાણુત વહાલા, તો હું શાને કહેતત રે; 
નરસૅયાચા સ્વામીશું રમતાં, મનમાં જણી રહેતત રે. 

પદ ૪૭૮ સેં? 
અનંગ અંગેરે, મહારે ઉલટ્યોરે, આવે મારા પ્રાણુ આધાર; 
ક્રામણુ કીધુંરે, કોણે મારા ક્હાનનેરે, રસ માંહે કરતે! વિહ્ઠાર. 
પંખીડારે, મધુરા સ્વર કરેરે, કેમ કરી રાખું મનશું ધીર; 
વહાાલાજી વનારે, વેદના ફ્રેમ ટળેરે, વ્યાકુળ થયું આ શરીર. 
સેજ રચીરે,મહારી એમને એમ રહીરે,કરમાણા તે ઝુસુમના હાર; 
વાટડી જેતાં ૨, નિદ્રા મેં તજીરે, ઉભી રહી મંદિરેયાને દ્રાર. 
સુંદરવરરે, ત્યાં લોભી* રહ્યોરે, હળવે આવો ૨ મહારા સોહન; 1 
ભણે નરસૈંયોરે, માનની મહાાલતીરે, ધન ધન તેનું નેબન. 

પદ ૪૭૯ ઝુ? 
ધન ધનરે, જેને ઉર વસ્ચોરરે, કાંઈક કરતો સારી વાત; 
શામળોયાના, સંગમાં શામાં પ્રેમશુંરે, રંગભેર રમતીરે રાત. 
ધન ધનરે, તેહુની આંખડીરે, ધન જેણે નીરખ્યો મહારો નાથ; 
આલિંગન લેતાંરે, અંગે અમી ઠંરીરે,વા'લાજીને કંઠે ઘાલી હાથ. 
ધન ધનરે, ભૂષણુ તેઢુતણાંદે, ધન પટોળાં પહેરી ગાત્ર; 
સેજડીયેરે, સુખ સાગર જીલતાંરે, સંગમ નંદઝુમારસું રાત્ર. 





* લેોભાઇને. 4 પાર “૦ માહારા સતડાનારે સત.” 


શંગારમાળા. 


પન ધનરે, જેન તેહુતણુંરે, ધન ધન માણે સુંદીર શ્યામ; 

નરસૈંયાચારે, સ્વામીને ભોગવેોરે, પહોંચી હેડા કેરી હામ. 
પદ ૪૮૦ સેં, 

અતુલભવીયાં રસમાં માણે, તે જે જાણે તે જાણુ મહારી સજની. 

એ અતુભવ ખ્રહ્માદિકે દુર્લભ, સનક સનંદ રસ ભોગીરે; 

તે ત્રજનાર નિરંતર માણે, તે માણે નંદનુંદન રસ ભોગીરે. 

ચોદ લોકથી અપાર જેટુને કહીએ,સદ્દા આનંઘો સુખ રાશીરે; 


તે પુરુષોત્તમ ગોયુળ પ્રગટ્યો, નંદગો'પી નિરિખે રહેવાશીરે. 


જ્યાં આનંદ ત્યાં પરમાનંદ છે, વેદ કરે રે વિખાણુરે; 

આનંદ નંદ જ્સોદા જતુની, આનંદ વરતે છે આણુરે, 

આનંદ શ્રી ગોવરધન પવત, વંદ્રાવન સુખ ધામરે; 
ન્સ ક ક જૂ મુન 

નરસૈયાચા સ્વામી અંતરજામી, આનંદ ગોપી પૂરણુ કામરે, 
પુ પદ્ટ ૪૮૬ સું-રાગ માલવ. 


અન ૪ 


અલિયો ભુજબલ ભરતી ભરતી, ભામની કરતી છુંરર સયાંનેરે; 


તાલ દ દઇ નાદ વેનાદિ, સુન્યું બકરતી સાને રે. 
વહાલા કાછ કછી કામની સોહે, નેપુરની ધૂનિ થાચે ૨; 
ઘુઘરડીને ઘમફ્રે ગોરી, ગર્વ ભરતી ગાચે રૈ. 
કૅરશું કર નેણુ નેણુશું, સુંદરવર ને શ્યામા રે; 
ભણે નરસૈચો। રસરંગ ડુલ્યો, વડાલે મહાલે વનમાં રે. 
પદ ૪૮૨ સું-રાગ માલવ. 
વંદ્રાવનમાં મહારસ ઝીલે, ગોપી ગોવિંદ સંગે ૨; 
થઇ થઇ થઇકાર કરીને, મલીચો અંગાઅંગે રે 
ઝુચશું ઝુચ અધર અધરશું, તાલીશું તાલ દે તાલી ર; 
આનંદી અબલા ઉરવર રાખ્યો, વશ દીધો વનમાલી રે. 
સુરીનર સ્ુનીજન જે જે બોલે,ધંન ધંન મંન એ ન્નેડી રે; 
ભણે નરસૈયો! ધંન વ્રજનારી, ધંન રમતા રમત રડી રે. 
પદ ઇ૮૩* 
નયણુ સમારુ મહારા વા'લાજીને કાજે; 
કાંઈ નીલવટ ટઢીલડી હું કરરે ઝુકમચી.. ૧ 


૪૦૪ નરસિહ સેહેતા મૃત 


ચાલીયાંચા કરણુ કસનકસ સાંધુ; 
ક કટાક્ષ બ્રજુટી ખાણુ ડં ૨ 
તઃ નઃ 
્રેસનું સાંઈડુ ઉરપે રાખી લીધું. ૩ 
સકલ શ્રંગારચા શ્રીહુરિ ભેગી; 
નરસૈયાચો સ્વામી સદા સંચોગી. ૪ 
પદ ૪૮૪ સે? 
મારે દેહુ ધર્યાનું ફૂળ એહ્‌, લ્હાવો દર્શનને. 
નંદતણે ઘેર આડું ને જાઉં; નંદ કરે ન કોઈની સેવરે; 
જશેોદાજીને કરુરે વિનતિ, મારે શામળીયાસું સ્નેઠરે, લ્હાવે.૦ 
નીત નીત નવલા નેહ ધરું ને, સજાં સુજ અંગ શણગારે; 
પ્રેમતણા ભોગી પાતલીયો, તે તો લટકે આવે ખા*રરે.* લ્હાવે।૦ 
જમના જળ ભરવાને જાઉં, વાહુલા ન કરું કોધને સંગરે; 
એકવાર પાણી અદુરે જાવું, મારે તેમ તેમ અતિ આનંદરે. લ્હાવે।૦ 
ધન્ય વૃંદાવન ધન્ય આ વસવું, ધન્ય અખળાનાં અંગરે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી સંગે રમતાં, મારો અવિચળ વાયો રંગ. લ્હાવે।૦ 
પદ ૪૮૫ સુ. 
સોરલીનેવાળોરે, ખાઈમારે મન વસ્ચોરે, સુંદર સુખડું શ્યામ વદન; 
મોર ઝુગટરે, વા'લાજીને શોભતારે, ઝુંડળ ઝળકે હરિને કરણુ. સે.૨૦ 
લીલવટ આડરે, શોભતી કેસરતણીરે, જાણે સુખે ઉગ્યો શશીયર ભાણ; 
શ્યામને નનેતાંરે, સુરનર મોહી રહ્યારે, જેના ગુણુ ગાય વેદ ભારે માન. સોર૦ 
ભ્રકુટિ બ્રમરરે, ધતુષ્યાકાર છેરે, વા'લાજીનાં નેણુ દીસે છે બાણુ; 
પ્રેમ ધરીનેરે, નાખે વા'લો અમ ભણીરે, વા'લે મારે વેંધ્યાં મન ને પ્રાણુ. સો૨૦ 
અધર સધુરીરે, વાગે ઝીણી વાંસલીરે, તેણે હું તો ભૂલી સુધ ને સાન; 
નરસૈંચાનેો સ્વામીનેરે, મલવાને મન હીસેરે, આ ઝ ઝડ ગ: સોર૦ 


પદ ૪૮૬ સું. 


શરદ નીશાએ શ્રી મહારાજ, કે વનમેં આવીયા રે જોલ; 
સધ્ય નીશાએ વજાડી વિણુ, કે ગોપીકા ચાલીયાં ૨ લેલ, 


પ્પ્ 


કે. 


દા 220 


શુંગારમાળા. 


શ્રવણે સુણી મોરલીને નાહ, કે સહુ વ્યાકુળ થયાં ૨ લોલ]; 
જે જેમ હુતું પોતાને ધામ, તે તેમ નીસર્યો ૨ લોલ. 
નેચે પૂરણુ ચંદ પરિષ્રહ્ા, કે સુધ બુધ સર્વે ટળી રે લોલ; 
જી નયણાં ભરી ભરી નાર, કે ગોપીકા સહું મળી રે લોલ. 
વચન બોલ્યા શ્રી મારાજ, કે કહો કેમ આવીયાં રે લોલ; 
વળતી બોલી ત્રજની નાર, કરે તમ આશ્રચે આવીયાં રે લોલ. 
રંગભર રાસ રમાડો નાથ, કે શરદ સોહામણી રે લોલ; 
ઉગ્યો સોળ કળાને ચંદ્ર, કે હાલડી રળીયામણી ૨ લોલ. 
પૂરણુ પ્રીત નેઈ પરિબ્રદ્દા, કે રુદીયા ભ્રીડીયાં ૨ લેાલ; 
રંગભર રમવા માંડ્યો રાસ, કે કારજ સીજીયાં રે લોલ. 
વાજે તાલ પખાજ ને ઝાંઝ, કે વિણા* વાંસળી ૨ લોલ; 
નાચે નરસિંહું નંદકુમાર, કે ગોપીકા સહુ મળી રે લોલ. 
ચોકમાં ફ્રતી વ્રજની નાર, કે વચ્ચે રાધા હરિ ૨ લોલ; 
નવ સત1 સજ્યા શણુગાર, કે પાવલે ઘુઘરી રે લોલ. 
હમચી] લે હુરજીની સાથ, કે તાલી લે હાથમાં રૈ લોલ; 
નાચે નટવર મદન ગોપાળ, કે જુવતીના સાથમાં રે લોલ. 
અંતરીખ દેવતા રહીને જીએ, કે પુષ્પે વધાવતા રે લોલ; 
અપે જુડો નરસૈંતો નાથ, કે મનમાં ભાવતા રે લોલ. 
પદ ૪૮૭ સે. 
કે શમીઠાં (!) જઇને પોત્યાં, કે રાધાજીના કાનમાં રે લોલ; 
ગ્ર 5 રઃ કે ન્ડ 
ક દિ ક ત્ર ત્ર 
રાધાજી ઝુજ ભુવનના દ્વાર, કે ઉભાં હેરવા$ રે લોલ; 
વાહાલે મારે લીધો ટડુલે હાથ, કે માંડ્યો ફેરવા રે લોલ. 
રસીએ ઉછાળીને નાંખ્યો, કે રાધાજીના ઊરમાં| રે લોલ; 
રાધ્ાજીએ સંતાડ્યો કાંચલડી માંહે, કે સુખના પૂરમાં ૨ લોલ. 
યારે હુરિએ નાંખ્યો હાથ, કે વળગાઝૃમ થઈ રે લોલ; 
રાધા રોળી વ્રજની નાર, કે “એગની સંધ ગઈ રે લોલ. 


૪૦૫ 





ક પુરુષ ગોળ ફરતા ને તરી પાડતા ગરબે રમે તે. $ હેરેપરથી હેરવું-જેવું. 


* પા૦ “ઝીણી.” બીન્ને પા૦ “મધુરી.” 1 નવ ને સાત-સેળ. ન દશ ખાર સરો 


| છાતી ઉપર, 


૪૦૬ નર્રાસહુ સેહેતા મૃત 


વાટાલે મારેરોળી વ્રજની નાર, કે રંગની રેલ વહી ર લોલ, 
રસીએ લીધાં નથનાં મોતી, કે કૌતક ખેલવા તંહી રે લોલ. 
જોતાં નાક થઈ તપાસ, કે ગઈ રાધા લેહેરીએ* ૨ લેાલ; 
રસીયા આપો નથનાં સોતી, કે નાકે પેહેરીએ રે લોલ. 
સહીયર જાણુશે એવી વાત, કે ઘેર જઈ સોંપશે રે લોલ; 
પરણ્ચો જાણુશે એવી વાત, કે ગડદા થાપશે1 ૨ લેલ. 
પરણચે। પૉંકશે[ સારી રાત, કે આંખ રાતી થશે રે લોલ; 
ચાંઢી ખણુશે$ ગોરે ગાલ, કે સીઠડી લાગશે રે લોલ. 
નણુદલ જાણુશે એવી વાત, કે જાણુ ગઇ ગાંસડી ૨ લોલ; 
જુીઃએોા જેઠાણીના ઢગ; કે ધેર ઘેર વાતડી ૨ લોલ. 
જેઠ મારે શ્રી મહારાજ, જઈ કેશે માતને રે લોલ; 
તઃ તરડ તઃ ન ગ્રઃ 
આપને લાડકડી છઉં નાથ, કે બીજી કે। નહીં ૨ લેય; 
લાવો લાવે પારિનિતકનાં કૂલ, કે નાથને વધાવીએ રે લોલ. 
નાચે નરચેંચો। સુઃખશ્ચાસ,| ક્રે લીલા જેઈ નાથની રે લોલ; 
સદા રમે છે હેડે રાસ, કે લીલા ખ્રહ્મ પ્રકાશની ર લોલ. 
પદ ૪૮૮ સે? 
વાંસલડી વેરણુ મારી રે) હાં રે વશ કીધા તે વેજુઠંનાથ રે; 
નાર ધૃતારી. ટેક. 
કરેયાં રે ઘડાણી બંસરી ક્યાં રે કેટાણી,૧[ કે।ણુ દાન તપ કીધાં ૨; 
વાંસલડીનો શખ્ટ સુણીને, હો ૨ મારાં મનડાં હુરીએ લીધાં ર; નાર ધૂતારી.- 
પોતે પોતાનાં ગોપી તન રે છેદાવીને, વા'લાજીના સુખ પર આવી રે; 
સોકલડીનું સાલ જગાવી, ઢાં રે વા'લાને તો મન ભાવી રે; નાર ધૂતારી. 
વૃંદાવનનાં તે વન પક્ષી જ સોહ્યાં, મોહ્યાં ત્યાં પશુએ પ્રાણી રે; 
સોલ સહસ્ર ગોપીજન વલ્લભ, તેમાં તું પટરાણી રે; નાર ધૂતારી. 
કામણુગારી તેં કામણુ કીધાં ને, કર્મે હુમારે કાં જાગી ૨; 
નરસેયાના સ્વામીની વાંસલડી, કર *કૅગન થઈ વાગી રે; નાર ધૂતારી. 
* લટકા કરતી. 1 ગડેદા-સુષ્કા, થાપવું-મારવું. ડું વ્યંગમાં મારશે. $ દેવી-ખણું-તખથી. 
॥ પામ “સુખરાસ.” ૧ કપાઈ. હ 








શુંગારમાળા. ૪૦ 


પદ ૪૮૯ સેં? 
વાંસલઠી વા'તો રે, કા'નેો! સોરલી વાઃતોરે. 
હાથમાં ગેડી ને ધેન ચરાવે, વૃંદાવન જાતો રે; કા'ને. 
ગોપી તણાં ગોરસડાં નેઇને, દુર થકી પાતો! ૨; કા'ને. 
મોર સ્રુગય્યા ને કાનેરે રુડળ, ગોપીઓએ માં ગાતોરેું કાનો. 
ભલે મળ્યો શે'તા નરસૈયાના સ્વાસી, રંગમાં રાતોરે; કા*ને. 
પદ્ટ ૪૯૦ સુ 
તારી સોરલીએ મન મોહ્યાં રે, વૃંદાવન સોર્લીવાળા, 
મેં તો ઘરનાં કામા ખોયાં રે, વૃંદાવન મોરલીવાળા. 
હું તો દો'તાં દોણી ભૂલી રે, વૃંભ નાથ નિરખતા ગઈ ડલી રે, વૃં૦ 
તારુસ્ુખડું જેઈ નઈ ષુલાણી રે, વૃં૦ હું તો જમના ગતી પાણી રે, વૃં૦ 
મેં તો પ્રેમે વાછરડાં ધવડાવવા રે, વૃં૦ મેં તો અવળાં આભ્રણુ હોડ્યાં ર, વું૦ 
મેં તો સાનને છેડા મેલ્યા ૨, વં૦ મેં તે મહીંના માટે રેન્યા રે. વૃં૦ 
કાનુડો કાળો ને છોગાળો ૨, વૃ૦ ર હ ગ 
મને કાંઇ એક કામણુ કીધાં રે, વૃં૦ મારાં ચિતડાં હરી મન લીધાં રે, વૃં૦ 
મેં તો રોતાંજ બાળક મેલ્યાં ૨, વૃં૦ મેં તો ધાવતાં ખાલ વછેડ્યાં રે, વું૦ 
ઝ ક % વૃં૦ સને મલ્યો નરસૈંયાને સ્વામી રે, વં૦ 
પદ ૪ટર સુ. 
મારે પ્રભુજી પરુણા ઘેર આવ્યા ર; મૅ તો મોતીડાંને ધ્રુપે વધાવ્યા રે. 
મારો વા?લોજી બોલાવે વારે વારે રે; મને ભવજળ ડુખતી તારે રે. 
મારે ર્‌સીયા સંઘાતે રંગ લાગ્યો ર; મારે જન્મ મરણાને! ભો ભાગ્યો રે, 
વાગ્યાં પ્રેમનાં તે ખાણુ કેમ જ્ઝે ર; તાલી રંગની રસાળી વા*લ્લી લીજે ર્‌. 
ભલે મળ્યો નરસૈંયાના સ્વામી ૨; સર્વે ગોપીકા આનંદ પામી રે. 
પદ ૪હર સું. 
સખી આજની ઘડી રળિયામણી ર; મારો વા'લોજીને જવા વધામણી રે. 
પૂર પૂર સોહાગણુ સાથીચો રે; મલપતો આવ્યે ઢુરિ હાથીયે રે, 
સખી સોતીડે ચોક પૂરાવીચે ૨; . આપણા *નાથને તાં પધરાવીયે રે, 
સખી ફૂલડે પાગરણુ ભરાવીયે રે; ત્યાં છબીલાજીને * પધરાવીયે રે. 
સખી નીર ગંગાજળ લાવીયે ૨; રુડા ચગ્રભુજના ચરણા પખાલીયે ર્‌. 


૪૦૮ નર્રાસહું મેહેતા જુત 


સખી ચાર સોહાગણુ આવશું રે; આપણા નાથને પુલડે વધાવશું રે. 
સખી આ રસ મીઠો અતિ મીડડો ૨; સે'તા નરસૈંયાના સ્વામી દીઠૅંડો રે. 
પદ ૪૯૩ સું. ી 
મને મુષ્ણુ જેયાનાં કોડ, સહીયર ચાલે રે; 
હું તો લાગું તમને પાય, હુરિવર આલે રે. 
જાદવ જમનાને કૉંઠલે રે, વાહે વિણુ રસાળ; 
નાદમાં સોહીઃગાપી નિસર્યોરે, ઘેરે રોતાં મેલ્યાંખાળ. સહીયર. 
દે'”૨ દે?૨ દીવા કરું ૨, પૂજું સધળા દેવ; 
શામળીઓત્ાર ને મળે તો, શંભુ કરું રે તમારી સેવ, સહીયર, 
અસે જળા જમના ઝીલતાં રે, નહાતાં નિર્મળ નીર; 
વસ્ત્ર હુરિ ગયે! વિઠેલે ૨, શેને ઢાંમુ કોમળ શરીર. સહીયર. 
સાસુ હમારી જશેોમલતિ ર, સસરો શ્રી નંદરાય; 
કુષ્ણુ કોડીલે। કાનજી રે, મારું સાસરું ગોકુળ ગવાય,, સહીયર, 
ગામુળા ગામની ગોવાળણી રે, આવે ઘુરકતી ઘોર; 
સુખપર માવજી સોહી રહ્યા રે, એના ઉરપર નાચે સોર. સહીયર. 
ગાય શીખે ને સાંભળે ર, હુરિ રાધાને! રાસ; 
તે નર વૈકુઠેં પામશે રે, ગુણુ ગાય નરસૈંયો દાસ. ચહીયર. 
પદ ૪૯૪ સું? 
ચતુર રસકડી નાર વે'લ્લી રે, વેળાસર થાય ચાલતી ૨. ટ્રેક. 
વા'લે મારે તેડે છે વનમાં ર, હજી શું છે તારા દિલમાં રે. ચતુર. 
ખાંવડીએ તું ખાંધ ખાજી ૨, ટીલડીએ તે ખાંધ ખાજી રે, ચતુર. 
વેળાસર આંખડીએ કરી લે અંજનરે, સુખડીએ કરી લે મંજનરે. ચતુર. 
સાલુડો તો પે'૨ સારંગી ૨, દીસે તનડું બહુ રંગ રંગી રે. ચતુર. 
નરસૈયાનો સ્વામી શામળીઓ ર, સહુ જેવા તેને મળીચો। રે, ચતુર. 
પદ ૪૯૫ સું-રાગ સામેરી* 
મુજને વિહારી રે, મા સુને સાંભરે ૨, 
હુવે * ૩્યાં દેપ્ઞું દીન દયાળ; 
મોળીડું ને બાંધે રે, મોહન મલપતેો રે, 
આંગણીએ વા*તો વિણુ રસાળ. , કુંજને. 


* ડહ્લોલ કરનારો. » 


શંગારમાળા- ૪બ્હ્‌ 


સધુવન જાતાંરે, માખણુ મહી વેચવા રે, 
માર્ગે આવીને માગતો દ્રાણુ; 
હાસ્ય વચનરે, વાલે! મારે સાંખતે રે, 
ભાખે મીઠડા વેણુ કરે વિખાણુ. મુજને. 
સુખનાવિસરામરે, અમને તે આપવોરે, 
નીત નીત ઉત્તમ નવલે રે નેહુ; 
નરસૈંયાના સ્વામીરે, વિના હું તો વ્યા્ુળીરે, 
તેણે મારી દુર્બળ થઈ છેરે દેહુ. મુજને. 
પદ ૪ટર સું-રાગ સાસેરી* 
મુજને કલ્લોલી* ૨, કાનજી તો! કયાં ગયોરે, 
જેની સંગે રમતાંતાં રંગ વિલાસ; 
મહીએર સેલાવ્યું ૨, એણે મારું સાસરું રે, 
કીધી મને દાસ તણીરે દાસ. ઝુજને. 
સુંદરતા એની ર્‌, સખી શું વરણુવું રે, 
જેણું એનું નેયું સપ રસાળ; 
પતિ તે ત્રતા રેહતા રે, પ્રભુને પેખતાં ૨, 
જેતામાં જાય જન્મ મરણુ જંજાળ. ઝુજનો. 
માસે માસે આવે રે, મંદિરે માહરે રે, 
સ્રજને તો નેવા જાદવરાય; 
સાસુને મ્હારી ર, સ્ુજને તો સાચવે રે, 
લાજ તજીને લાગતી હું તો પાય. ઝુજને।. 
જ'મતીને વેળા રે, જીવણુ સુને સાંભરે ર્‌, 
ત્યારે સ્ટારે કંઠે ના ઉતરે અજ્ન; 
ત્રિકમજીને નવાર, હું તો તરફડું રે, 
ત્યારે સ્હ્ારું તપીને ઉઠેરે તંત. કુજનો. 
ઘેલી સુને કે' છે ૨, ઘરમાં ઘરધણી રે, 
બાહેર વગાડી કેહુછે લેક; 
નરસૈંયાના સ્વામીરે, જ્યારે સુજને' મળેરે; 
ત્યારે સ્ડારા ટળે હૈયાનો શેક, ' કુજનેો. 


મર-ર૦-૪-૦ ૭વ૯-નાનાન-નન-૦૦----૦-૦-૦ નનવા ૦---નન૦ન્‍૭. 


૪૧૦ 


નરાસહુ સેહેતા મૃત 


પદ ૪૯૭ સું-રાગ સાસેરી? 
મોહની લગાડીરે, મા મને મોહને ચુ 

રસીએ દેખાડી રંગનીરે રેલ; 
જીવતર સુધાર્યુંરે, સખી સ્હારું શામળે રે, 

નીત નીત થાય વૃંદાવન ખેલ. સેૌોણહુની. 
આડી આડી ટૃષ્ટેરે, જીએ વા'લો અસે! ભણીરે, 

જીગ્મે મ્હારા નખશિખના શણુગાર; 
મે'ણુને દે છેરે, સાસુડી સાસરે રે, 

વહુ તારે ગિરધરસું ઘરવેવાર.* મોહુની. 
રાધ્રા ને માધવરે, બેઉ વળગ્યાં બેલડી રે, 

અંગો બંગ નયણામાં લપટાય; 
સોલ વરસનીરે, શોભે સુંદરી રે, 

અંગે સજી શણુગાર હરખાય. મૈપહની. 
ધન ધન લીલારે, લહ્ષ્મીવર તણી રે, 

ધંન ધન ઉત્તમ રંગ વિલાસ; 
ધંન ધન ગોપીરે, ગોકુળ ગામની રે, 

ધંન પંન ગાય નરસૈયો દાસ. સૌોહુની. 

ષદ ૪૯૮ સું-રાગ સામેરી. 
આંખડલીને ચાળેરે, શામળો મન લેધ ગયે રે, 

હવે કેમ જીવુંરે મોરી માય; 
મોર પીછનેરે, સુગટ સોહામણે રે, 

કુંડલ મીનાકારી કાનેરે સોહાય.ય આંખડલીને, 
આજ ને ઉભીરે, મ્ટહારે આંગણે ર, 

આણી વાટે જાતા હુતારે કહાન; 
મીઠાનો મેળાવોરે, હુમને ત્યાં હુવા રે, 

વા'લે મ્હારે કીધી નેણુની સાન આંખડલીને।. 
વિણુ વગાડીર, ડ્તનમાં તેડીયાં રે, 
* ઢૂવે મેં સેલ્યાંરે ઘરનાં કામ; 


* પા૩. “ધર સસાર.” 


ચુંગારમાળા. 


વા'લે! સહારો રસ્યારે, આંખમીંચામણી રે, 

હેરિ હાવે હુવારે અંતરધ્યાનન આંખડલીને. 
અસે વન સાહેલીર્‌, જેવા નીસરી રે, 

જેયું નેયું વૃંદાવન મોઝાર; 
નરસૈંયાના સ્વામીરે, પ્રીતે ત્યાં મળ્યા ર, 

ધન પંન આહીરનોરે અવતાર. આંખડલીને. 

પદ ૪હ્ટ સું-૨ગ સામેરી. 

કુજનેો કલ્લોલીર, કાનુડો કાંહાં ગચેદ રે, 

જેની સંગે રમતાં રજની જાય; 
શેરડીએને જાતાંરે, વીણુ વજાડતે ર, 

ઉભી ઉભી ચંચળ ન્નેઉં મુકી તેની લજાય. ઝુજને. 
અઆશવું નો'તું નણ્યુંરે, નસેરા નાથજી રે) 

મેં જાણ્યું જે વે'રો નહિ કરે લગાર; 
જમતાં ને જીવણરે, ખાઈ મુને સાંભરે રે, 

હાવે મને અન્ન ના ભાવે લગાર. મુજને. 
અતિદવવ્યાપ્યોરે, બે'ની મારા અંગમાં રે, 

સેજડીએ સુતાં નવ લેવાય સાસ; 
નરસૈંયાના સ્વામીરે, બાઇ મને વાં મળ્યોરે, 

વા'લે મારૈ ફરી રમાડ્યાં રાસ. મુજને. 

પદ ૫૦૦ સુ-રાગ સાસેર* 
શરદની રાતેરે, વા'લે વાહી વાંસલી રે, 

વા'લે મારે માયો મોહુનાંરે ખાણુ; 
શ્રવણે સુણીરે, અસે સઉં નિસર્યો રે, 

વા?લે મારે હયો અમારા પ્રાણુ. શરદની. 
લોક્ડીયાંની લજ્યારે, અમે સર્વે પરહુરી રે, 

દરશન ડરવા . દીન દયાળી; 
જમનાને તીરેરે, અમે સઉ ઉભાં રહ્યાં ર, ” 

કવો'લે મારે સામી ચઢાવી આળ. શરદની. 


૪૧૫ 


નર્રાસહુ મેહેતા મૃત 


અર્ધ નીશાએરે, તમે કેમ નિસર્યા રે, 

તસે તોડી પરણ્યા કેરી પ્રીત; 
તમે ગુણુવતારે, એવું કેમ કરો ર્‌, 

એ તે નેય તમાશ કુળની રીત. શરદની. 
એવાં એવાં વચનરે, વનમાળી એચરા રે, 

વેણુ સુણી અખળા થઇ રે નિરાશ; 
અસા અખળાતેરે, નવ તરછોડીએ રે, 

વા'લા રે આવ્યા તમારી ર પાસ. શરદની. 
દીન વેચન રૈ, શ્રવણે સાંભળી રે, 

હુસીને કર ગ્રહ્યો શ્રી રણુછોડ; 
નરસંયાના સ્વામી રે, ભાવે ભેટીયા રે, 

વા'લે સહારે પૂર્યો મનનાં ફેડ. શરદની. 

પદ ૫૦૬ સું-રાગ સામેરીઃમ :! 

રાતલડી રમીને રે, વા'ણે તે વાહી ગચે। ૨, 

શા શા કંર્ડું રાતલડીના રે રંગ; 
મંદિરીએ હુમારે રે, જાવા મન થાય નહિ રે, 

કેમ સે'લું શામળીઆનો રે સંગ. રાતલડી. 
રાધા ને નારી ૨, સોહન મહામણી રે, 

સુંદર જેયું કુંજ ભેોવંન; 
સજની તે રજની ૨, રંગભેર ઝીલતાં રે, 

સુખને શે। લ્હાવો કડીએરે, જ્ગ્યો અંગ અનંગ. રાતલડી. 
મંદિરીએ સહારે ૨, મહી વલેવતાં રે, 

માથે મારે હુરજી કેરો રે હાથ; 
નરસેયાના સ્વામી ૨, સંગે રંગ ઝીલતાં રે, 

ગાોપીએ સરવે થઈ છે સનાથ. રાતલડી, 


પદ પ્ર૦૨ જું. 


કેણી પેરે ભરીચે આછાં નીર રે, જમનાને આરે વાલા; 
ધૂતારા છે ગોકુળીયાના લોક રે, શામળીયા, વાલા. 





રુંગારમાળા. ૪૧૩ 


સોના સપાના મારો ઘડ્યો રે, ઘડુલો વાલા; 
ઊઢણીશ છે રતન જડાવ રે, શામળીયા વા*લા. 
તાણુ મા તાણુ મા હાર રે); મારી ટ્રટે વા'લા; 
મોતીડાં વેરારે ગિરધર લાલ રે, જમનાને આરે વાલા. 
માથે મટુકી ગોપી રે, વનડામાં રોકી વા'લા; 
જાય છે મારી સહીયરોનોા સાથરે, શામળીયા વાલા. 
નરસૈયાનો સ્વામી ૨, મને મળીચેઃ વા'લા; 


7 


ઉતાર્યા છે ભવ માર રે, શામળીયા વાલા. 
પદ "૫૦૩ જાં. રી 
ઘેલી રે ગોવાળણું, કરગરતી કાં ગોરસ સારુ; 
આજ તારું ગોરસ ચાખવું મારે, મન ઇચ્છે મારું રે. ઘેલી રે. 
આજ ગોવાલણુ કહું છું તુજને, તારી ધેને દોહુવા નવદીણું; 
કુશળ રે? રોજ ધેન જ તારી, કાલે કારજ ન સીજ્ું ૨. ઘેલી રે. 
આપ ગોવાલણુ આજ ધૈન જ જાણુજે, કઠૅણુ મન કૅમ કીધું; 
વાગી હેસ વાટડીએ,. જાતાં, ગોરસ સઘળું હોળી પીધું ૨. ઘેલી રે. 
સુરનરને સ્વપ્ને ના આવે, સ્રુનિ જન દેહુ દશ; 
નરસૈંયાના સ્વામી શું કરીએ તમને, પીતાં ગશે અમનેરે. ઘેલી રે. 
પદ ષ૦૪ થું, 
ચાલે! સહીયે। નનેવાને રે જધંચે, વિનતી તો જઈ વા?લાને કહીચે; 
સુખ ડુઃખ તે હેડામાં રે સહીચે, કેને નેઈઇને તાં રે રહીચે. ચાલે. 
આજનાં સુંદર ૨ સુખડાં, વા'લાજીનાં જેવાં સરખાં સુખડાં; 
ફુઃખનાં દાણા ૨ે દરીએ, ભોજન લેઈ વાલાને ધરીએ. ચાલે. 
સાંભળ મોરી રે સજની, આવી રુડી રમવા સરખી રજની; 
મળ્યો નરસૈંયાને સ્વામી, ગોપી સહુ આનંદ રે પામી. ચાલો. 
પદ ૫૦૫ સેં. 


ભલે રે સજ્યો અમે। લોક ભરવાડાં,નિત્ય વલોણું વલેવતાં રે લેલ. ભલે. 
લખ ધેન ગોઠે* ખાવા નંદ ઘેર ડુઝે, મેરુ રવૈચો ઘાલી રે લોલ. ભલે. 


મો શ 
* ગોછણે, ગાય રાખવા” જગ્યા. 


નરાસહુ મેહેતા મુત 


એકી પા ઘુમે રાધીકા રે ગોરાં, એકી પા કાનજી કાળા રે લોલ. ભલે. 
હેળવા હૅળવા ઘુમજે રે કા'નજી, ગોળી નંદાશે મ્હારી રે લોલ. ભલે. 
ગોળી નંદાશે ને ચોળી છંટાશે, ટુટશે મોતીની માળા રે લોલ. ભલે. 
ક્ાળીનાગનાં નેતરાં ૨ ક્રીધાં, -સરું કીધો રવૈચો રે લોલ. ભલે. 
સાત સાહૅરની ગોળી રે ક્રીધી, ને ચંરો સૂરજ બે સાખી રે લોલ. ભલે. 
ભલે મળ્યો નરસૈંયાના સ્વામી, સાત સાહેૅર વલેવતાં રે લોલ. ભલે. 
પદ પ૦્દ ડું. 

લેક લડાવે છેોકરડાં ને, મારે તો છેલ છખીલે। ર; 

નંદડંવર હુરિ નાંધડીયો વર, ઘડીએક ન સૈછું વીલો રે. લેક. 

ખારે માસ મારે બારણે તોરણુ, ગુંકમ કેસર ઘેળું ૨; 

રંગભરી રાધાને માધવ નિરખે, હરર્ખ ભરી હિંદોછીં ૨. લેક. 

છપન ભોગ છબીલાજી તમને,વસ્ર આભૂષણુ પહેરાવું ર; 

સેજ તળાઈ ને પુષ્પ પીછોડો, પ્રેમ કરીને પોઢાડું રે. લેક. 

માનુની મળોને મંગળ ગાઇએ, જાણે મંડપમાં મા'લું રે; 

માથેથી માંડ હેઠો નવ મેલું, મલપતી વળી ચાલું ૨. લેક. 

સંત સખા સાંબેલા હુરિના, પૂજીને પધરવું ૨; 

નરસૈંયાનો સ્વામી અતિ રે લાડકડો, નટવર ઘે;ડે ચઢાવું ૨. લોક. 

પદ ૫૦૭ સુ. 
જેની બે'ની ગોવાળામાં ગોવિંદજી રે, કરમદડો જમતો રે; 
જગન કરે તેને સ્વપ્ને ના આવે, વા'લો આહીરડામાં રે રમતો ૨. જેની. 
અપ આપણાં હાથ થાળા લેઇને, જદવરાય આગળ દાખે ર; 
નાના વિધનાં શાક પાક રે, તે લેઈને જદવરાય ચાખે ૨. જેતી, 
ખ્રહ્ઘાએ મનમાં એવું વિચાર્યુ, આપણુ મીનતણું રૂપ લીજીશું રે; 
જળ જમનામાં ચળું* દેશે, ત્યારે મહાપ્રસાદ પામીશું રે. નેની. 
અંતરજામીએ તતખણુ જાણ્યું, ખ્રહ્મા મીનતણું રૂપ લાવ્યા રે; 
નરસૈયાને સ્વામી ચતુર શિરોમણિ, તે કામળોએ ડર લે!વડાન્યારે. નેની. 
ચપટ ૫૦૮ સું. 
રંગ લાગ્યો સુને તારો, રંગીક્ષા રંગ લાગ્યો સુને તારે; 

જન્માજન્મ શામળીવા વા'લા, સંગ ના છોડું તારો. રંગીલા. 





સ્‍૦ન-બ૦ ૧૦૮ _નનાસતનન---. ન્ન્‍્બસ્‍ન્‍નન------ 


* ગણું-હાથ ધોવા. 


ચુંગારમાળા. ૪૧૫ 


રજનો થોડી ને રંગ ઘણેરો, નનેબન હૅઃરે જાએ; 
પારકું ચિત્ત ચોર્યાની ર્‌ે વિદ્યા, કાંહાં શિખ્યો એ ચાળો. રંગીલા. 
તેં મારી મનડાં વશ કોધાં, ક્યોં નેણુનો ચાળો;* 
આવો તો. મન મેલીએ, પ્રીતતણાં ફૂલ ઠારે. રંગીલા, 
ચૂવા ચંદન ઓર અર્ગજા, કસ્તૂરી રંગ રોરો; 
ભલે મળ્યો નરસેને સ્વામી, નીતનીત જાગે કૅયમજેરો. રંગીલા. 
પદ પ૦્ટ સું. ” 
લાવ લાવ સ'ખખી એક કાગળા બીએ હરિને ર; 
નાથ શે। ૨ હુમારે વાંક, કે ન આવ્યા ફૂરીને ર્‌. ૧ 
સ્વસ્તશ્રી મથુરા માંહે, સોહુનજી માલે રે; 
નાથ ઝુખ્જાને કરી પ્યાર, રાધે કહી ચાલે રે. ૨ 
તમારાં ચરણુ કમળની આણુ, નથી હમે લોપી ર; 
છે સકળ ગુણુનિધાન, ગાય છે ગોપી ર. ૩ 
ચૌદ વિદ્યા ગુણુ છે નાણુ, લક્ષણુ બત્રીસ ૨; 
છો બોત્તર કળા પ્રવિણુ, કે રાગ છત્રોશ રે. ૪ 
ગંગાજીનાં નિર્મળ ક નિર્મળ જેવા રે 
પૂણું પુણ્ય પવિત્ર, કે ભવ સુખ દેવા ર પ 
છો તરસ્યાના સરોવર, કે વિવેકી સાગર ૨; 
વા'લા અધિક કળા પ્રવિણુ, કેનટવરનાગર રે, ૬ 
વાસુદેવ દેવકીના તન, કે નંદ ડુલારા ર; 
છે જાદવજુળની જ્યોત, કે જીવણુ મારા રે, છ 
છો આશાના વિશ્રામ, સુને છે વા'લા રે; 


બીન્નું અપરંગ અહિ ખેમકુશળ, મ પ્રતાપે યા ૮ 
ઝ ત્ર રે 


ત્ર 1 ર્‌. જુ 
તમે મેલ્યું ક ગામ, નાથજી આવે રે; 
નાથ કાલિંદ્રીને તીર, કરે સમન ભાવો ૨, ૧૦ 
નાથ તે દા'ડાનો સ્તન, લમાડી અસને રે; 
હુવે વળતીરો છે છેહ, ઘટે નહિ તમને રૃ ૧૧ 


કટાઇ. 
બદકણાકનાડડતાનલસદભારનનક, પૂ૦તાાામબારાગારતાતાનાતા'ાલણઇભતાાનમસરસનારપાઇતાસાગભાારમાઇશાતરાગારવલઉસમમબનામતાતતરજાતારાીમ,જલાશપઇ-જમાઇઇઇનઝનવનનતસ્‍તતાળતલતટરાતનતઇર ૦૯-૦-૦૬૦૦ ૦ના ાલાાવાકનાસતગશલાસસમળાકાણન્રરનાાશાઇજનતાજત#વાભદનાટારાગતળતાનાખરતાતાાભાશીદતાભતાઇમશલાનાકતાર્ળરતનબકતાઇ૪શતયરનટકરાકામનરમરાતાકમમઇનાજનાઇએનતનન૦ન,-ન૦૮૦૦૦મ૦મ૫૦ઇ૧માાતાવાતરાણજથયકસરાીન- ૧૨૫૦૦૦૦૫૫૫૯ ત૦૦.૫૫૦૫૫૫૬૦ગ૬વમઅનયારમ* 


* મૂળપાઠ “ચારો છે. 


૪૧૬ 


નરાસહુ મેહેતા મૃત 


લખીતંગ ચરણુ ૨જ દાસ, રાધિકા નારી ૨; 
વા'લા એટલી આશીશ, વાંચજે મારી રે. 
ફેરી ફરી લખજે પત્ર, કે ઝુખ્જા કે'તો રે 
હાવે ચરણે લાગે તારી હાસ, કે નરસિંહ મે'તો રે. 
પદ ૫૧૦ સું-રાગ કેદારેઃ 
સખી જેબન રે તારું પરમ સોહાગી, અલી તેં વા'લો વશ કીધોરે; 
સેજલડીએ હતો પીઉડો, આનંદે ઉરપર લીધે રે. 
સુરતસંગ્રામ શામળીયા સાથે, રમતાં ન્યૂન ન રાખી રે; 
હાં રે ભીતરમાં એકએક” થઇને, અધર સુધારસ ચાખી ર્‌. 
તેની વા'લો કેડ ન મૂકે, જહાં જઉં તાંહાં સાથે રે; 
ભણે નરતસેંચા ભો કર્મે નહિ, જેનો કર સાહ્યો મારા નાથે રે, 
પદ ૫૬૬ સુ-રાગ કાલેરે।. 
જાણી જાણી તમારી જાત, જાવજી જાણી રે; 
એવી ન હોય સોટાની રીત; કોને ઘેર માણી રે. 
રાસ રમી ઘેર આવીયારે, રવિ ઉગમતે સૂર; 
સુખડાં આપ્યાં પેલી નારનેરે,વાલે હુમને તે મેલ્યાં ટૂર. 
શેરીશ્ને સા?મા મલ્યા રે, નીચાં ઢાળ્યાં નેણ; 
બોલાવ્યા બોલે નહીં ૨, પ્રભુ વિપ્રોત તમારાં વેણુ. 
વિસાર્યો વિસરે નહીં રે, પળા એક અછાગા ના થાય; 
નરસૈંયાચા સ્વામી અતરજામી,વા'લા ભીડ પડે ત્યાં ધાવ. 
પદ પ૧ર્‌ સું.-રાગ જામગ્રી* 
વૃંદાવન રડું રે રમતાં, પેલી નણુદીના મન ગમતાં, 
હાં રે મારી બાઈજીના સમ તાહાં, 
ખીર ખાંડ ઘૃત મધ ભેલીને, જેવું લાગે જમતાં. 
સુક્તિ પે અવતાર ભલા રૈ, હેડા હોચે વસતાં; 
આલિંગન ચુંખન અવિલોકન, વઢાલાસુ સુરતવાં. 
સોટા સ્રુનીવરને સ્વપ્ને ન અકે, દેહુ ઘણું દમતાં; 
નરસૈેંયાચા સ્વામી સંગ રમતાં, હાવેરા'ખ્યાં ભમતાં. 


ઝાક 
* જપા૦ એકમેક. હ 


૧૨ 


૧૩ 


નોબન. 
જોબન. 


જોબન. 


જાવ$%૦ 
જાવ%૦ 
૬1ાવઉ૭૦ 


જાવજ)૦ 


વૃંદા૦ 
વૃંદા૦ 


વૃંદા૦ 


-ન્‍#અનરમજનનભાકન કતાર તના, 


શુંગારમાળા. 


પદ પરડ૩ સું. 


આજ મારે દીવાળી દીવાળી, મારે ધેર આવીલા વનમાળી; 
ઘણારે 'દીવસના તાપ નિવાર્યા, તો પ્રેમે બોલાવી ૨, 
ઝળહુળ મલહુળ કર્યો રે દીવડો, મોતીડે ચો સુરાવો; 
માનનીઓ મળી મંગળ ગાઓ, તો ઢોલ દદામાં વાહો ૨. 
સુસ્તક પાઘ પીતાંબર સોહે, ચાંપા ચાસર લેહેકે; 
ભર્યા રે તંખોળ ગલસ્થળ ઝમકે, તો ચુવા ચંદન ખહેકે ૨. 
સનાથ ફીધા રે સ્વામી માહારા, તારા શુણુ શા કહીએ; 
નરસૈંયાચા સ્વામી એટલું માગું, મારે મંદિર થકા નવ જઇએ રે. 


પદ પજ સે. 


૪૧૭ 


અજન 


અજ૦ 


આજ૦ 


આજ૦ 


હા 


જાલવરે દીવડો ર સોહાસણુ, જાલવરે દીવડો; 


અ૩પુલા મંદિરમાં હો, સખી જાલવરે દીવડો. સોહા. ટેક, 


ઘણે દહાડલે પીયુ પ્રાહુણુલા આન્‍્યા, આદર ગોરવા દીજે; 


તેલ દીવેટ કેડીએ પુરીને, અખંડ દીવડો કીજે. સોહુ।. ૨ 


અંતરગત એલવડે રાખજે, પવન લહેર રખે લાગે; 


તહાં લગી અબળા કર અજવાળુ, જ્યાં લગી પીયુડોજગે. સોહા. ૩ 


નિર્મળ જ્યોત કરે ર દીવડા, જાહાં રેહુ તાહાં રાત; 


નરસૈંયાચા સ્વામી અત્તુલવીને, રુરીયા ભીતર દાખ. સોહા. ૪ 


પદ પશપ સું-રાગ રામત્રી* 


જશેોદ્ટા પરણાવેરે કાહાન, હાંરે ખાઈ તમે! છો ચતુર સુજાણુ; 
કન્યા છે ત્રીખભાન નંદની, છે રુડી સપ નિધાનરે, 
શુભ નક્ષત્રે લગન જ લ્ચોની, ગુણે શુણુ મળશે; 
સદા નીરંતર રંગભેર રમશે; તે' એક એકને હુલશે રે. 
રચો મંડપ મંગળ ગાએ, વાએ હોલ નિશાન; 
ગુણુ ગાય ગાંક્રવ ખંદીજન ખબે]ઝ્રો, જય જ્ય શ્રી ભગવાનરે. 
સુરિનિર સ્ુનિજન નારદ સહુકે, વહેલા પધરાવે! જાન; 


વર વિઠ્ઠલ પરણુવા ચાલ્યા, તાં નરસૈચો ખવરાવે પાન રે. 
ર્છ . 


જશે. 
જશે. 
જરે. 


જરે. 


૪૧૮ નરસિંહે મહેતા જુત 


પદ પર૬ સું-રાગ ધનાશ્રી. 
સુણુ સાહેલડી રે, રજની રંગે વિહોણી; 
શામળીયાસુ રંગભેર રમતાં, જાતી નવ જાણી. સુણુ. ૧ 
પ્રેમ ધરોને મારે પીઉડે બોલાવી, ઉતાવળી હું આવી; 
સંગે રમતાંકીધાં મન ગમતાં, નાહાલીઆ મન ભાવી. સુણુ. ૨ 
સ્નેહુ ધરીને શ્રી હુરી ક સે'જે પામી સુખ; 
નરસૈંયાચા સ્વામી સંગ રમતાં, ભાંગ્યાં ભવનાં દુઃખ. સુણુ. ૩ 
પ્દ ૫૧૭ સું-રાગ કેદારે!* 
ગોઝુલીઉં તે ગામરે અતિ રળીઆમણું રે, જ્યાં સારા વા'લાજીનો વાસ; 
ત્રજ ક સહુ ટોલે મળી રે, રંગભેર રમવા આવ્યાં રાસ. 
ન * ક હરે કાને દીઠા નંદઝુમાર; 
થઈ થેઈ મ કી માથી ર્‌); વા?લે મારે કંઠ આરીોપ્યો! હાર. 
સુંદર જસુનાજીને કાંઠે ર) ઉગ્ચો શરદ સુનમને ચંદ; 
રસને મંદિરીયે પ્રભુએ વ્યાં ર્ચ્ચોરે, ગાોપિકા પરમ પામી આનંદ. 
એક એક ગોપીરે વચ્ચે મારો વાલમો ૨, હુમચી ખુંદે ને વળી* ગાય; 
વાંકેને.અંબોડેરે મન વીંધીયાં ૨, વાંકા વા્જંત્ર તે નવલા વાય. 
વાંકાં વાંકાં વેણુરે અતી રસાળછુવાં રે; વાંકાં વળી ગાય મધુરાં રે ગાન; 
નરસૈંયાચા સ્વામી રે જાઉં બલીટારીરે, જેણે મને દીધું સુખનિધાન. ગો૦ પ 
પદ ૫૧૮ સું-રાગ કેદારે* 
તટ જીમનાનુંરે એ તો રળીઆમણુંરે, જેણે તટે ખેલે ગોપી ગોવાળ; 
જીવન હુમારારેવચ્ચે માહાલે વાલમો રે, મા મારે વાહ્યો વેણુ રસાળ. તટ. ૧ 
તમે તરુવર રે અમે ટ્ુમ વેલડી રે વા*લે। મારે ત્રેહ્ણ્ીઆચી વેલ; 
ગુણુવત સાથે રે મારે શી ગોઠડી ૨, જીરે રઢીઆલે રંગની રેલ. તટ. ૨ 
સુખડાંને જેઈ નઈ રે વૃજ જન મા'લતાંરે, હીંચી હુમે હોંડતાં _જેરાજેર; 
વા?લાજીને ઝલકેરે કુઝુમ કાંબલી રે, ઉપર ભ્રમર ફરેરે ગુંનેર. તટ, ૩ 
વા'લાજીને સોહીએ ૨ કુકુમ મોગરોરે,. હુરી મારો હૈડા કેરો હાર; 
ચાદશ ચમકેરે વનિતા વીજળી રે, વા'લો મારો ગાજે રે નંદકુમાર, તટ. ૪ 


આ્તતતકતબઇઇમમા મજબ તજભાતરનપરસારક, નાત તતા -.ન્‍૪.: ૦#--૦.-૦૦૦- 1. અસાળનકાનર-૦૦અતતકરમાન- --અજ-. 


છી. છઃ ૦/ 
૨ ૦ 2 
૯” ત“: ત? 


7 
૦ 
ન 


* પા૦ “કુદી કુદી હમચી ખુંદે ને વળી વળી ગાય.” ૫ 


શુંગારમાળા. ૪૧૯ 


સહા જલદરેોરે શ્યામા શ્યામ વદેરે, મને ગમે શામળીયાને! શેર; 
અરસૈંયાચા સ્વામી પ્રતે અમે! લેણુલા રે, વા'લો મારો પુર જુમલકિશેોર. તટ. પ૫ 
ક પદ પશૃહ સું. 
માલણુ લાવે સોગરેોર્‌ે, કાચી કલીનેો હાર; 
આવતાં ભોૉજે ચુંદડી, રણુ સેઘ ન પડે ધાર; 
તંખોલણુ લાવે કમલ્‌રીઆં પાન, 
મારે ઘેર આવ્યા શ્રો ભગવાન. ટેક. 
સ્પલા ફેરી ઊંઢાણુલીરે, સોના ફેરી થાળ; 
પીરસે પશ્ષિની પાતળી, તસે આરોગો નંદલાલ. તં૦ 
ચંદ્ર વિના શી ચાંદનીરે, દીવડા વિના શી રાત; 
હરજી વિના શી ગોઠડી, મારે જવું શામળીયા સાથથ તં૦ 
પાંચ સાત ગોપીઓ ટેોલે મળીરે, ઉભી ચાંપલીઆ હેઠ; 
છેલ કાનુડો આવશે, પેલી પાતલડીને ઘેર, તં૦ 
આંખુડો વાવો મલગુગડો, નંખુડો લહુરેરે જાય; 
ભલે મળ્યો મે'તા નરસૈનો સ્વામી, મારી હૃદયા ટાહી થાય. તં૦ 
પદ ૫૨૦ સું ી 
છાનો માનો આવ્યો કહાન, પાછલી રે રતે; 
વેણુમાં તડી રવ ગાચે, આવીને પ્રભાતે. છાને૦૦ ૧ 
સમ ખાઈ સુતી હું, નહીં બોલું જાતે; 
દ્રાર ઉઘાડી પાય લાગી, મોરલીને નાદે. છાને૦ ૨ 
તમે તો પ્રાણાધાર, પેલી શેકલડીને આવે ખાર; 
એ ળાખ્યા હેયાનેો હાર, દીઠો તો પડો વાદે, છાનો? ૩ 
વાયદો કીધો તો આવીશું, ગાવડલ્રી ૨ દેતાં; 
નરસૈંયાચા સ્વામી પધાર્યા, વલેણણું વલોતાં. છાનેો૦ ૪ 
પદ ૫૨૬ સુ 
ભલેને પધારા કાંહાંનૂ,, વાટડી રે નનેતાં. ટેક. 
ઝાંઝરનો ઝભુકારો, જાણુ સતને! સણુકારો; * 
વાજેરે ભણુકારો, બધી રેણુ ગઈ રોતાં, ભલે૦ 


૪૨૦ નરસિંહ મહેતા જુત 


ઉગ્ર તપ કીધું મેં તો, આણહીરડાંની જાતે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી, મોહ્યા અબલાની વાતે. ભલે૦ 
પદ પ૨૨ સું 
સ'ી આજની ઘડી રળીઆમણી, મારે! વા'લોજી આવ્યાની વધામણી જીરે. સ ૦ 
આ ઝુઝુમ કેસરની ગારે ધસોઇએા, કેસરને સાથીએ પડાઈએ। જીરે. સ૦ 
સ'ખી આલા લીલા વાંસ વહઢાવીએ, મારા વાલાજીના મંડપ રચાવીએ જીરે. સ૦ 
સ'ખી ગંગા જસુનાનાં નીર મંગાવીએ, મારા વા'લાજીના ચરણુ પખાલીએ જીરે. સ૦ 
તરીયાતોરણુ ખારે ખંધાવીએ, સોતીડે ચોક યુરાવીએ જીરે. સ૦ 
સહુ સખીઓ મલીને વધાવીએ, મારા વા'લાજીને મંગલ ગવરાવીએ જીરે, સ૦ 
પુરો પુરો સોહાગણુ સાથીચો, ઘેરે મલપતો આવે હરી હાથીચે। જીરે. સ૦ 
અતી 'મીઠડા થકી થાય મીઠડો, મેહુતા નરસૈંયાના સ્વામી મેં તો દીઠૅડો જીરે. સ૦ 
પદ ૫૨૩ સું-રાગ ગરબી* 
નહિ મેલું નંદના લાલ, છેડલો નહિ મેલું, 
પાતલીઆ પ્રાણાધાર, છેડલો નહિ મેલું; 
મીઠી લાગે રે તમારી ચાલ, છેડલો નહિ મેલું. ટેક. 
છે તમે રસીઆ (ટય કંમલમાં વસીઆ, હુવે કેમ થાશે। અલગા રે; 
છો બલીઆ અસ અખલા ઉપર, બલ કરી કયાં પલકા રે. છેડલે, 
ત્રીકમ તમારી પાઘડીએ રે, કાંઈ લલકે મોતી સેર રે; 
સાંકડી શેરીમાં સામા રે મળીઆ, બેટીલાની શી પેર ૨. છેડલે. 
એક્વાર આવને વૃંદાવનમાં, આપણે કરીશું ખેલ રે; 
તારું સુજને લઘરું લાગ્યું, નરસૈંયાની રંગ રેલ ૨. છેડલે. 
પદ પ૨૪ સું-૨ગ ડાલેરે 
ચાલો રે ચાલે! હરિ જેવા, આવતડાં ગોવાલાની સાથ; 
મોર ષીછ શિર સ્રુકુટ બીરાજે, સુંદર મોરલી હુરિને હાથ. આવે. 
(કામની) થાલ ભરી સરવે સુંદરી, ઘેરે ઘેરથી ગાતી આવે; 
સુંદરવર વિટ્લને વધાવી, ,,મોતીની થાલ ભરી લાવે. આવે. 
ગોપી નિસર્યા નરહુરિ જેવા, શ્યામા સોલ શણુગાર ધરી; 
ટોડલે ટોડલે ઉજશ્ઞા રહીને, નિરખ્યા નેણાં ભરી ૨ ભરી. આવે. 


શુંગારમાળા. ૪૨૧ 


મંડળી મધ્યે મલપતો રે આવે, શામળીઓ સુંદર ગોપાલ; 
નરસૈંયાચા સ્વામી સંગે રમતાં, સેવક જન કેરો પ્રતિપાલ. આવે. 


પદ પરષ સુ-રાગ માળવ* 


“હાં રે શાસળીઆજી સઉ દેખતાં, સામાં તે નયણાં નચાવીશ સા; 
હાં રે એ! પેલા દુષ્ટ દુર્જન દેખે, તે રે સાંભળતાં બોલાવીશ મા. શા૦ 
હાં રે અદેખા લોક તે અટકા બોલે, હાંરેતેને તે વચમાં લાવીશ મા; 
હા રે સાને સંતલસ કરી સંભલાવે, તે સાથે કંઈ કા'વીશ મા. શા૦ 
હાંરે હું તુજપર રીસાઉ મારા વા'લા, તું સુજ્પર રીસાવીશ મા; 
નરસૈંયાના સ્વામીને રાસ મંડપમાં, તેચરણુ કમળથી વિસ્રારીશ મા. શા૦ 
પદ પર૬ સું-રાગ માર 

આજ સપરસેો દહાડો, મારા વા'લા રૈ, 

હુરિ આવ્યા મારે ઘેર, કાહુન છેગાલા રે. 

શેરી વળાડું સોહામણી, મારા વાલા રે, 

પુલડીયાં વેરાવું નીત, કાઢુન છોગાલા રે. 

સેજ પાથૅરણાં પાથરુ, મારા વા'લા રે, 

તે ઉપર બેસો। પ્રાણાધાર, કાહુન છેગાલા રે. 

મુઝુમ કેસર છાંટણા, મારા વા'લા રે, 

તોરણુ બંધાવું હું વર, કાહુન છેગાલા રે. 

અગર કંપુર કેરું આરતી, મારા વા'લા રે, 

તન મન ધન નીવારું, કાહુન છેગાલા ર્‌. 

પીતલ્ષ લોટા જલે ભર્યા, મારા વા'લા રે, 

દંતી દાતણુ દઈશ, કાહુન છેોગાલા રે. 

તાંબા મુડીએ જલે ભરું, મારા વા'લા રે, 

મોગરા મર્દન દઈશ, કાહુન છેગાલા રે. 

ખાનપાન પકવાન ખવડવું, મારા વા'લા ર્‌, 

ઔડલે આસઠ પાન કાહુન *છોગાલા રે. 

ચુષ્પે પાથરણાં પાથર; મારા વા'લા ર્ર, 

હુંજ્નો વીંજણે હોલું વાય, કાહુન છેગાલા રે. 


૪૨૨ નરસિંહ મેહેતા જુત 


નરસૈંયાચા સ્વામી મળ્યો, મારા વા*લા રે, 
વા'લે રમાડ્યાં રાસ, કાહૅન છોગાલા રે. 
પદ પર૨ણ સું.* 
સમનેહુર ગયે રે વનમાં વાહીને ૨, હુવે કેમ જીવું રે મોરી માય; 
કાલજું નખે વિદારું કપટી કાનુંડે રે, તેણે સમે ઘરમાં નવ રહેવાય. ૧ 
જીવણુજીને જેતાંરે મરી અમે નવ ગયાંરે, રહ્યાં રહ્યાં ગત રંગ લેવા કાજ; 
ભાલ ખતાવે રે કોય ભુધર તણી રે, સખી હુવે કહું છું મૂકી લાજ. ૨ 
વૃંદાવન શોધ્યું રે શ્યામા,અમે સૌ મળી રે, નેયું જેયું જસુનાજીનું તીર; 
કાનુડો છોગાળા રે કોઈએ દ્વીઠો નહિ રે, આંખડીએ તો ભરી ભરી આવેનીર, ૩ 
મનને મેલાપી રે કોઈ અમને મેળવે રે, તેને આપું હૈડા કેરા હાર; 
નરસૈંયાના સ્વાસી રે સુંદર શામળા રૈ, સઘળી સહીયરના શણગાર, ૪ 
પદ ૫૨૮ સું-રાગ કેદારો. 
બોલાવીશ મા હું નહિ બોલું, મારા વા'લા વા'લજી વારુ વારવાર; 
અસોણ છું જુલવધુઆં નારી, તમે છે નંદતણા કુમાર. બોલા૦ 
પરષુરુષોસ્ું વાતુંઉ કરતાં, મારા વીરજી આવે અમને લાજ; 
દુરીજન લેોકડાં કાંઈ વિચારેલા, એહુને એ સાથે શું કાજ. બેોલલા૦ 
કામ તણે જે સંગ વલુંષ્યા, તે નર સૈૌણોાના શૃઠા; 
નરસૈંયાચા સ્વામી તમ સરીખડા, ભૂતલમાં કે નવ દીઠા. બોલા૦ 


પદ ૫૨૯ સું-રાગ કાલેરે? 


ગોઝુળ વે'લા પધારને, મથુરાજાવ તો મારા સમરે લાલ; ગોકુળ. ટેક. 
અફ્ન૨ આવ્યા તેડવા, તે તો મારા દુખડાનો દેનાર રે લાલ; ગોકુળ. 


7 


ખળીભદ્ર બેઠા રથમાં, હરિ હુળધરતનું જુગતે ન્નેડું લાલ; ગોઝુળ. 
આણી આણી શેરડીએ પ્રભુ મારા; રથ પાછા લાવો લાલ; ગોકુળ. 
રાણી રાધા બેઠાં આડાં થઈ, પ્રભુ મારા રુદીયાપર રથ ખેડો લાલ; ગોકુળ. 
વાઃણામાં જોતી વાટડી, પીયુ મળસ્કે હુમને તજ્યાં લાલ; ગોકુળ. 


-ૂૂ “ન ----*-- સક -ર-- રઆ, ...2.નયઇન્-બનટ .-....-. 


* આ પદની લીટીઓ ૧-૪-૫, વસંતર્ના*પટ્ટ ૯૫ ની ૬-૪-૫ લીટીઓ સાથે . અનુકમે 
મળે છે. વસંતના ૯૫ મા પદની પ મી લીટીનો ઉત્તર ભાગ આ પદની ૬ ઠ્ઠી લીટીના ઉત્તર 
જાગ સાથે મળે છે. દ 


રુંગારમાળા. ૪૨૩ 


ગાજુળ મથુરા છે બે ગામડાં, વચમાં જમનાજી ભરપૂર ૨ લાલ; ગોકુળ. 
મથુરામાં મામાને મળવા જતાં, વા'લા કેમ રાખ્યું ન હેત લાલ; ગોકુળ. 
જગજીવન મારે! કઝીવાડો, મથુરામાં જાવ તો પ્રાણુ નાખું કાઢી લાલ; ગોગુળ. 
નરસૈંયાના સ્વામી શામળો, વા'લે મારે ફૂરી રમાડ્યાં ન રાસ લાલ; ગોકુળ. 
પદ પ૩૦ સુ-રાગ માર? 
ચંપો મોયોં ૨, વંદાવન ચંપો સોર્યો ૨, ટેક. 
એ ચંપો ઉતારવાને હું ગઈતી, દીએરીએ। રખવાળા; 
ચંપો ઉતારી પાછાં વાળ્યાં ૨, પાયે નેપૂરતો ઝમકાર. વૃંદ્ા૦ 
એ લીલે હુતો ત્યારે લળજતો, સૂકાઈ રૈલવરેો છાર 
વેડનારો વેડી ગચો રે, એ તે ઝુડાઈ ગયો નિ્ધોર. વૃદ્ઠા૦ 
એ વૃંદાવનમાં ચંપો સોર્યો, કરનારો કરતાર્‌; 
ભલે મલ્યો સે'તા નરસિંહુનો સ્વામી, વા'લે ઉતાર્યો ભવપાર, વૃંદા? 
પદ પડ૩1૧ સું-રાગ રામગ્રો? 
રામને વા'લો સુગ્રીવ, સીતાને વા'લા શ્રી રામ, 
ઈશ્વરને વા'લાં પાર્વતી, જેમ ગોપીને વા'લે। કાન; 
કેઈ મને મુષ્ણુ ખતાવોા ૨, આલું રે વધામણી, 
હેઈયા કેરો હાર આપુંરે, માથા કેરી દામણા; રે કેઈ. 
વાલે મારે હુમણુ ન્નેયું, ત્યારે ગયા સુને વાહીને; 
પાંપણીએ ખરી ગઈઓ છે રે, આંસુડાં લોહીને; 
ભલે મળ્યો નરસૈંયાને। સ્વામીરે,ગોપી સર્વ આનંદ પામીરે;૨ જેઈ. 
પદ ૫૩૨ સુ? 
આ મારગડામાંહાં જાતાં તટી, પ્રભુ માહારાં મહીનું દાણુ માગે ૨; 
કાંહાંનારે વધેલો કહને જણેલેો, આંહાં શું તાહારું લાગે રે. આ મારગઢા. 
કાહાનજી કાળા ના કરેશ ચાળા, અસે નહીં તારા લોક ૨; 
અસે કઢીઆરાં કંસ રાયનાં, તમે ભરવાડાં ફ્રોક ૨. આ મારગડા. 
મેહેર કરશે તો માખણુ આપીશ, નહીંતર વજા લેશું ર્‌; 
ચાલે જઇચેરે તારી જશેદાની પાસેટ્ન્નંદજીને ઉત્તર દેશું રેં. આ મારગડા, 
દહાડી દાણુ લેતો મારગમાં, નથી મળો હું સરખી ૨; 
ભણે નરસૈંચો વૃંદ્ઠીવત માંહાં, ઝુખડું જેઈને હુરખી ર. આ મારગડા. 


૪૨૪ નરાસહું સેહેતા ફુત 


પદ્દટ પરડ સું? 
આજ તે! આનંદ અતિ ધણા રે, દેવકીનંદન પુષ્ણુ પરેણા ર; 
અસે શેરીએ શેરીએ કાચ ઢલાવશું રે, મુષશુજીને મદિર *પધરાવશું રે. 
અસે! ચંદન કાઠૅ વેહેરાવશું ર, અમો! તેહેનાં પાટ ઘડાવર્શું રે; 
અસા નીર ગંગા જળ લાવશું રે, અમો કૃષ્ણુજીના ચણું પખાળશું રે. 
અસે! બાવના ચદન લાવશું ર૨, અસે છુષ્ણુજીને ઉગુંટ કરાવશું રે; 
અસો ગોરડી ગાય દોાવડાવશું રે, અસા કૃષ્ણુજીને નેવેઘ કરાવશું રે. 
અમે ચંદન ચોક પૂરાવશું રે, અસો શૃષ્ણુજીને મોતીડે વધાવશું રે; 
અમો ચાર સોવાગણું આવશું રે, અસે! મૃષ્ણુજીનાં મંગળ ગાવશું રે. 
પુરો પુરો સોવવાગણુ સાથીયો રે, મલપતો આવે હઢુરિ હાથીયો ૨; 
અમૃતપે હુરિ રસ મભીઠડો ૨, મેહેતા નરસૈંયાનો સ્વામી રીઠૅડો રે, 
પદ પ૩૪ સું, 

આજ માહારે આનંદના એઘ વળીવા; 

અણમા સીદ્ધિ આંગણીએ ઉભી, કનકનાં કળીસૈ ઢળીયાં. આજ. 

પૂર્ણાનંદ હું પૂરણુ પામી, ત્રિવિધી તાપ સહુ ટળીયા; આજ. 

નરસૈંયાના સ્વામીની સંગે રમતાં, હુરિ સન્સુખ થઇને મળીયા. આજ. 

પદ પરપ સું. 

ભલે ને પધાયો નાથ, દાડલા સફળ ફૂળ્યા; 

હારે હું તો ધરતી ધ્યાન તમારં રે, તનના તાપ ટળ્યા. દાડલા. ટેક. 

ઘણા ૨ દિવસની અળગી રે હુતી, ધરતી ધ્યાન તમારું રે; 

માયા કરીને સ્રુખ રે દેખાડો, તેણે દુખડું જાશે મારું રે. દાડલા. 

ખર્ટ તમારું ૨ સબળ સાંભળ્યું, તે તો સર્વે દીઠું સાચુંરે; 

હેરિઆનંદ મારે અંગેન માચો,હું તો મગનથઇને નાચું રે. દાડલા. 

હેરિઆજને દીન દીવાળી મારે, નાથજીએ દર્શન દીધું રે; 

ધન ધંન રે આંખડલી માહારી, નયણે અમૃતકરીને પીધું ૨. દાડલા. 

હાંરે એક પલક અળગા નહીં મેલું, ચણું વળગીને માગું ૨; 

અખંડહેવાતણુ આલોવ્હાાલ' મારા,વળી વળી ચણું લાગું ૨. દાડલા. 

ધંન ધન રે વેષ્ણુવના વાહાાલા, ધંન ધંન કાનડ કાસીરે; 

ધંન ધંન રે નરસૈંયાના સ્વામી, હરિહું કેણુ સુણ્યે પામી ૨, દાડલા, 


શ્ર 


શુંગારમાળા. 


પદ ૫૩૬ સું? 
મથુરાના વાસી કાહુનજી, તારું ગોઝુળ જેવાને આવ રૈ. 
ગોમુળીયું રળીયામણું રે, સોહામણું જમનાનું તીર; 


જશેોદાના જીવન કાહાનજી રે, બળીભદ્રજીના વીર રે. 


અકુર આવ્યો. તેડવા ર, મેં ના જાણ્યું હૈયામાં કૂડ; 
પાલવગ્રહીને રાખશું ર, વ્હાલો મેલીને ગયે દ્રર રે. 
કાહુન વળાવી રે હું વળી ૨, હું ઉભી* વડલા છાંઢુ; 
આંસુડે ભીંજે મારે ડંચવે। રે, કાંઈ ડસકલે ભીંજે હાર ૨. 
નહીં કોઈ ન્ેષી બેટડો ૨, તેડી જેનેવરાવું નનેષ; 
ગોકુળ વેહુલા આવીચે, પ્રભુ અમને ના દેશે! દોષ ૨. 
મ્હૉનું રે માગું આપીએ રે, કેઈ છે ૨ મથુરા જાય; 
કાગળ લખીએ કાહાનને રે, હૈયે રે ધારણુ થાય રે. 
બ્હુક્લા વ્હાલપણું વિસારીએ રે, કાંઈ સમજને મન માંહું; 
નરસેંયાના સ્વામી આવજદ્ને ૨, ફરીને ગોજુલ માંહુ રે. 
પદ પ૩૭ સું? 
શ્રી ગોઝુલમાં આંબો મોર્યો ર, જેવા જઇયે રે; 


૪ર્પ 


ટેકે. 
મથુરાના. 
મથુરાના. 
મથુરાના. 
મથુરાના. 
મથુરાના. 


મથુરાના, 


હુરિને વારણે વારેોવાર વિનતિ ફહીયચે રે. શ્રો ગોઝુળ. 


ત્ર તર ત “: ગુણુવંતને અતિ નીચો રે; 


શ્રીનંદાનંદજીએ સુકુત વાવ્યો, જશેોદદાજીએ સૌંચ્ચો રે. આંબો મો. 


સાખ રે પાત્રનો પાર ના લાધે, ચૌદ્ટ ભુવન વીંઢીચો ૨; 


શિવ સનકાદિક પંખી બેઠા, તે તો વેદ ના જાયે વણયોં ૨, આંખો સો. 


શ્રી ભૂતલ માંહાં અસત ભરવા, બ્રહ્માએ યાચીને તેડ્યોરે; 


ભણે નરસૈયો આંબો સફળ ફળ્યો, ત્રજનારીએ આંબો વેડ્યો ૨. આંખો મે. 


પદ ૫૩૮ સું 


જાઓ ર મદન ગોપાલ, ગુણુ ગર્જનન ટેક. 


અધમ નર બઓોધાર્યો પ્રેમ પાતો; 
સુપેર શ્રદ્ધા કરે, દ્વનકે શુકદેવસુ રાતો; 
નિરંતર હુરિ તારું નામ લેવે; 


કોટી જપ કેટી તપ, કોટી સાધન કર્યા રે તેણૂ. ગુણુ. 


૪૨૬ 


નરસિહ સેહેતા જુત 


ક્રોેટઢી યજ્તાદિકે હુવન ડરે; 
ગંગા આદે લેઈ સકલ વીર્શ કર્યા; 
જેણે પ્રેમસું મુષ્ણુ નામ લીધાં, 
ગ જન શાસ્ર સકળ આરાધન કર્યા, ગુણ. 
અતુસરે નામ ગોવિંદ ફેરું; 
નરસેચો એમ કહું ભવ ફેરા ટળ્યા; 
ુષ્ણુ' થકી નથી દુનજે કેઈ રે; 
જોયા મદન ગુણુ ગર્જન. ગુછુ. 
* પદ પડલ સે? 
આજ રે કાનુડે વ્હાલે, અમસુ અંતર કીધો ર; 
રાધીકાના હાર હરિએ, રુકમણિને દીધે રે. આજ રૈ. 
શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું, ધેર ઘેર હીડું નનેતી ર; 
રાણી રુકમણિની કોટે મ્ડેતો, એળખ્યાં મારાંમોતી રે. આજ રે. 
જાગતી તે લેવા ના દેતી, કર્મ સંજેગે સુતી ૨; 
વેરણુ નિદ્રા જુને આવી, હરિ હરિ કરીને ઉઠી રે. આજ રૈ. 
આગણછી નેઉં તો ગંગા ભરેલી, થરથર જીવડો કાંપે રે; 
પ્રાણુ તજીું મારા પ્રભુજીની આગળ,મોતી મારાંઆપે રે. આજ રે. 
પેરણુ આછી લોંખડીનાં, એહઢણુ કમખો કાળે ર; 
ભલે મળ્યો નરસૈંયાને સ્વામી, કાનુડો ધૂતારો ચાળા રે. આજ રે. 
પદ ષ૪૦ સેં. 
તમે સ્રુજને તે બાલ જ આપ્યો, મારી નણુરીનું મન ઘણું દાથ્યું ૨; 
એવું પૂછયું મારી ભાભીજી રે, પાન તે કયાં થકુ ખાધું.રે. તમે સુન. 
મનોજે મારા દાંતજ રંગતાં, અળતે। હાથે અડીયો ૨; 
સુખની રૈ મા'ખખી ઉરાડતાં રે, રંગ તે દાંતે ૨ ચઢીયો રે. તમે સુ. 
જઉં રે ભાભી જીભ તમારી, બેકેક* ખાહારી કાડા ૨; 
જેની જીભલડી હોશે લાખેરી, તે કાહૅડેશે આંખો દા'ડો ૨. તસે સુન. 
તમે ભાભી કાંઇ ઝુડુ ના માને, નીત સ્વારથ ભાષું રે; 
નરસૈંયાના રધામીની સંગે રે રમતાં, ગામ તે જણે આખું ૨. તસે સ્રુ૦. 


* ચોડીક. દ 


ચૂંગારમાળા. 


પદ પ૪૬ સુ-આરતી; ચાલ છંદની. 
રાધા માધવને કરું આરતી, શૈભા કહી નવ જાયરે; 
પ્રભુજીને આરતી ઉવારતાં,* ભવનાં પાતક જાયરે. 
સૈ૨ સ્રુકુટ મસ્તક પર્યો, કંઠે સોહે વનમાળારે; 
શ્રવણે કુંડળ ઝળકતાં, સંગે શેહ બજ ખાળારે. 
હરિ નૃત્ય કરે વૃંદાવનમાં, સંગે લઇને રાધારે; 
ડુમડુમ છંદે બોલતી નાચે, મધુરી મૃદગ' વાજતે ર. 
તાથેઈ તાથેઈ થેઈ રહી, થાય શખ્દને! પ્રકાશ ર; 
નેત્રે ભ્રુજુટી છંદે નાચતાં, નઈ કૌતુક મન ઉદ્લાસ રે. 
રુમઝુમ ચરણે શેભતાં, રુંડાં નેષુર વાજે રે; 
રાધા માધવ ઠેૅમકે રમે, ભલી જ્નેડી વિરાજે રે, 
ધમઘમ કરતી ઘુઘરી વાજે, પ્રભુ નાચે સણુણુણાટ ર; 
કેર ક્રંકમુ કામિનીતણા, થાય ઝણુઝણુઝણાટ રૈ. 
શ્રી ગિરિધર નમી ગાય ગોપિકા, ઉંચે ગરુવે સાદે ૨; 
મૌહુનવરને દેખી કરી, સુસુગત મન લાજે રે. 
એવી રેાભા રુડી વૃંદાવન તણી, હું તો નેવાને જાઉં રે; 
સુંદર સુખ જેઈ કરી પ્રભુનો; દીવેડોએ થાઉં રે. 
એ આરતી ગાયને સાંભળે, તેનાં પાતક સહું જાય ર; 
કરજેડી નરસૈંચો વીનવે, પાપી પાવન થાય રે. 


રાધા૦ 


રાધા૦ 


રાધા૦ 


રાધા૦ 


રાધા૦ 


રાધા૦ 


જાધા૦ 


રાધત્વા૦ 


રાધા૦ 


૪૨છ 






મૂ ૧૪... 
દ 
સ ુ ન જે ત્ર કે 1 ભે 
તારે” ક સે ક હ કક રી ગ ડર 


શ્રો કુષ્ણુ જન્મ સમાનાં પ૬. 
| ન્્છ્ઈક્લ્ઝલ્ઝાઝ#- 
પદ ૨ લું.-રાગ રામગો-સાખી, 
શ્રી ગુરુને પ્રણામ કરીને, વર્ણ્વું શ્રી જરાય; 
શ્રી કૃષ્ણુની લીલા સાંભળતાં, પાતિક ટ્ર પલાય. 
હાળી* 
અસુર વાધ્યા ભૂમિપર, સાધુ ડુઃખ પામ્યા ઘણું; 
અમરલોકેસદુ ટોલે મલીને, સ્મરણુ કીધું શામળીયાતણું. 
સાહુ થાને શ્યામળા, વ્હારે ચઢજેો વૈમુઠૅરાય; 
કષ જાણી દેવનું, પ્રભુ અમર પાસે જાય. 
અંતરીક્ષ રહીને ઉચરે, હુરિ અમર પ્રત્યે બોલ્યા વાણી; 
જાએ ગોઝુલમાં અવતરે, અવતાર લેઈશું નિવૉણી. 
ભાર ઉતારી ભૂમિતણ્‌, તસમોતણી પુરશું આશ; 
અવતાર લેઈશે]ં વસુદેવ ઘેર, રહીશું જશોદા પાસ. 
વચન આપી દેવને, ઢહુરિ હુવા અંતરધ્યાન; 
અમર નરસૈંચે અવતાર ધર્યો, જહાં ગોકુલ વૃંદાવન. 
પદ ૨ જું.-રાગ આસાવરી. 
સથુરા નગરીનેો કંસ રાજા, મહા સોટો રાજન ર; 
ભગિની દેવકી વાસુદેવને દીજે, એવે! વિચાર ક્રીધો મન ૨. મથુરા. 
ગર્ગાચાયે વાં જેષી તેડાવ્યા, લગ્ન લીધાં નિરધાર ૨; 
દેશ દેશના ભૃષ તેડાવ્યા; ત્તે મથુરા મધ્યે અપાર રૈ. મથુરા. 
ચૈત્ર 'શુદી દ્રાદશી સોમવાર, મંગળ વરવ્યાં ચાર ૨; 
ભગિની દેવકીને સાસરે વળાવી, કંસ હુરખ્‌ અપાર રે. મથુરા. 


શ્રીુષ્ણુ જન્મ સમાનાં પદ. ૪૨૯ 


આકાશ વાણી અગોચર ઉપની, રાજા માનજે નિરધાર રે; 
અણમો ગર્ભ ભગિની ફેરો, તુજને કરશે ઠાર* રે. મથુરા. 
કાઢી 'ખડકઠંસ રાય ઘણું કાપ્યો, તારુલી ચોટલે ત્યાં સાહી ૨; 
પ્રથમ મારું ભગિની દેવકી, પછે સુને ભય નાહી ર, મથુરા. 
વાસુદેવ કંસને પાચે પડીયા, સ્ત્રીના શે વાંક ૨; 
અણ બાલક તુંને આણી આપું, એ તો અખળા રાંક ૨, મથુરા. 
ક્સે કહ્યું માન્યું વાસુદેવનું, એને કારાગ્રેહૈમાં નાખો ૨; 
ભણે નરસૈંચો એટલું જાણે, રહાની ભોગળા * ક: * રે. સથુરા. 


સાખી. 


કારાગ્રેહુમાં રાખીયાં, ત્રિલોક્ની જે માત; 
સાધુ જન સહુ કોઈ પીડીયા, તેનો થયો માહા ઉત્પાત. 


પદ ૩ જીં-રાગ કાલેરેા* 


કારાયેહેમાં કંસ રાય આવ્યે, વસુદેવ દેવકીને તેડી ૨; 
કારાગેહેમાં બંનેને બેસાડી, ત્યાં લોહુની ભોગળ ભીડી ૨. કારાગેહે. 
ખંદીગીરી કીધી બંનેની, સહુસ મૂક્યા રખવાલ રે; 
ભાઈએ ખેપ કરી સાચવજે, આવતું કહેનને ખાલ રે. કારાગ્રેહે. 
અખાડ શુદિ અગીઆરસ રવિવાર, દેવક્ીએ પુત્ર જાચો રે; 
કારાગ્રેહુમાં બાલ રોવા રે લાગ્યું, તે સુણી અનુચરધાચે। રે. કારાગેહે. 
કંસરાય આગળ જઈને પોકાયોં, ભસિએ જાયો ખાલ રે; 
કંસરાય ઉઠીને ધાયો, હું છું એને. કાળ રે. કારાગેહે. 
ક્સે ભાગી ભોગલ લેોહુની, વસુદેવને બોલાવ્યા રે, 
લાવ દેવકી સંતાન તાહારું, ત્યાં વસુદેવ લેઈ આવ્યા ૨. કારાગેહે. 
જઇને કુવર કંસને સોંપ્યો, કંસે કીધો વિચાર ૨; 
પાપી પંડે મેં મહા હુઃખ દીધું, આ ખાલ મને શું માર રે. કારાગેહે. 
ક્સે કુવર વસુદેવને આપ્યો, તું લેઇને મંદિર પધાર ૨; 
મહા ડુઃખે મેં ખ્હેન સંતાપી, ધિક ધિક જ્જ અવતાર રે, કારાગ્રેહે. 





* પા૦ “પાર.” 19૫1૦ “ત્રિલોક છુજ માત. 


૪૩૦ 


નરસિંહુ સેહિતા કુત 


તે સમે ત્યાં નારદ આવ્યા, વચન કહ્યું તે દહાડે રે; 

કંસ કહે તે અટટમો! ગર્ભ, ત્યાં નારઠ ગણી દેખાડે રે. કારાગ્રૅહે. 

કંસે કુવરને ફ્રી મંગાવ્યો, લેઈ શલ્યા સાથે પછાડ્યો ર; 

કહે નરસેંચો કુવર માર્યો કંસે, ત્યાં નારદે મર્મ દેખાડ્યો રે. કારાગેહે. 

સાખી, 
નારદ્દે મર્મ દેખાડીચો, કુંવર માર્યો કંસરાય ર; 
વહારે ચઢને વિઠલા, ઘણું દુઃખ પામે તુજ માય રે. 
- પદ ૪ શું-રાગ ડાલેરે।? 
ત્રાહેત્રાહે સઉકે। કરે નગર લોક, ભલે! ભલે! તુજ અવિધાર રે; 
સાહે થાને શ્યામળા, સુખે વદે તે નર ને નાર રે. ત્રાહે ત્રાહે- 
ડુષ્ટે દેવકીને મહા દુઃખ દીધું, એવો પાપી વિખની જ્વાલ રે; 
ડુષ્ટે ટયા ના આણી સનમાં, ખટ માર્યા ત્યાં ખાલ રે. ત્રાહે ત્રાહે* 
મઠુ। દુઃખ પડ્યું વસુદેવ દેવકીને, દુઃખે સુકાઈ બેઉની કાય રે; 
એટલું દુઃખ પડે પૃથ્વીપર, ફૂાટીને રસાતળ જાય રે. ત્રાહે ત્રાહે. 
સ્તુતિ કરતાં શામળીયાની, સાહે થજે શ્રી મહારાજ રે; 
વહારે ચઢજે હો વિઠેલારે, લજ્જા રાખજે શ્રી જગનાથ રે, ત્રાહે ત્રાહે. 
દુઃખ જાણ્યું રે માત પિતાનું, ક્ષય આણું કંસરાય રે; 
કહે નરચેંચો સાતમો ગર્ભ, તે ખળોભદ્ર કહેવાય રે. ત્રાહે ત્રાહે. 
સાખી, 
સાતસો ગર્ભ ખળીભદ્ર કેરો, વહારે વિઠેલજી ધાય રે; 
કષ્ઠ જાણી વડા વીર્તું, પ્રભુએ આરાધી ચોગગમાય રે. 
પદ પ સું-ર્‌ાગ કડાલેરે.ઃ 

વડા રે વીરની રક્ષા કરવા, આરાધી નેગ માય રૈ; 

માત પિતાનાં બંધન છોડું, કેડ પૂરું કંસરાય રે, વડા વીરની. 

સ્મરતાં આવ્યાં ઉમિયાજી, દો આજ્ઞા હું દાસો ૨; 

કહે સ્વામી જએ! કારાગેડેમાં, જાએ દેવકી ઉવાસ્રી રે, વડા વીરની. 

ગર્ભ ગાળે દેવકી કેરા, રખે દેતાં દુઃખ ર; 

ગર્ભ લઈને નેવું ગોકુલમાં, જઇ મૂકો રોહિણી કૂખ રે. વડા વીરની. 


શ્રીયુષ્યુ જન્મ સમાનાં પટ્ટ. ૪૩૧ 


સ્વામી ગર્ભ ગાળતાં સ્તી કેમ જીવે, તે માનને નિ્માણુ ૨; 
કહુ પ્રભુજી એ માયા મારી, તેને કેઈ ન જાણે મર્મ ૨. વડા વીરની. 
ગર્ભ માન્યો ઉમિયાજીએ, નારી પામી સુખ ર; 
કડુ નરસૈંયો ગર્ભ લેઇને, મૂક્યો રોહિણી કૂખ રે. વડા વીરની. 


સાખીટ 


ગર્ભ ગાળ્યો ઉમિયાજીએ, નારી પામી સુખ ઘણું રે; 
કંસેનવ જાણ્યું ગર્ભ ગળીયે।, તે પરાકુમ ન જાણ્યું પ્રભ્રુતણું ૨. 
પદ ૬ ્ું-રપ્ગ કાલેરે. 

કારાગ્રેહેમાં તેજ ઘણું વ્યાપ્યું, ઉટ્ય થયા મહારાજ રે; 
કહે દેવકી જાગો પીયુડા હુમારા, શીદ રાખો છો અહિં લાજ રે. કારાગેહૅમાં. 
નહિ પીએરમાં માતા મારી, નહિ સાસુ નણુંદ જેઠાણી ર; 
રાહેલી વેળાએ નહિ કેઈ પાસે, શાને રહ્યા છો લાજ આણી રે, કારાગેહેમાં. 
લાજ મૂડી રાય પાસે આવ્યા, કડો ભામની સમાચાર રે 
કહુ દેવકી પુત્ર આવ્યો તમારો, અધૂરીએ અવતાર રે. કારાગેહેમાં. 
મુવર્‌ લેઈ વસુદેવ બોલ્યા, પુત્ર શીદ હુમારું ઘર વાસ્યું રે; 
પાપી મામા તમને મારશે, એમ કહી હાળ્યાં આંસું ૨. કારાગેહેમાં. 
ધરીયું રુપ ત્યાં શ્રી મહારાજે, અસે કરીશું મામાનું કામ ૨; 
ચિંતા નકરો! ઘણું સુખ પામશે।, મને લેઈ જાએ નંદતે ધામ રે. કારાગ્રેહેમાં. 
ઝુને ત્યાં મૂકીને ભસ્નિને લાવન્ને, કહેજે જે આ તુજ સંતાન ર; 
પાપી માસો! ખહેનને મારશે, ઉડી જાશે આ કાંત રે. કારાગ્રેહેમાં. 
ચિતા ના કરશે માતા મારી, અસો છું નાનું ખાલ રે; 
વરસ અગીયાર રહીશું ગો કુળમાં,પછી આણીશું મામાને કાળરે, કારાગ્રેહેમાં. 
એવાં વચન સુણા બોલ્યાં માતા, પુત્ર વે'લી લેજે સંભાળ રે; 
ભણે નરસૈથો વચન દીધું માતાને, પ્રભુ થયા ન્હાનું બાળ રે. કારાગેહેમાં. 


પદ ૭ સું-રાગ આશાવરી? 


કહે દેવકી સુણે! કુવર હુમારા, હુમા હુખીયાંની લેજે સંભાળં ર; 
સખે સુત્ર હુમાને વિસારતા, નહિ તો આવશે હુમારો કાળ રે, કહે. 


જટર૨ નરસિહ સેહેતા કૃત 


રો ુઃખે દાટી માતા તમારી, દુઃખે દમીયા છે તાત તમારે ૨; 
પાપીને ભે ભાગ્યો પુત્ર વળાવું છું, ઘણું દાઝે જીવ હમારો ૨. કહે. 
પર ઘેર પુત્રને કોઈ ન વળાવે, જેની માતા હોય સુઈ ૨; 
પરવશ પિંડ પડ્યો હૅમારો, તો રાત દિવસ રહું છું રોઈ ૨. કહે. 
કારાગ્રેહુમાં સુખ માતા પિતાનું, તમે જને જને નયણે નીહાલી ૨; 
આ સુખ ન્નેઈને નિરાંતે રહેન્ને, હમો! રહીશું ગોકુલ સાસું ભાળીરે. કહે. 
પુત્ર ધન કમાઈ' જશેદ્ટા કેરી, માતા તે કહેવારો ૨; 
મિથ્યા માતા હું પુત્ર તું મારો, પર ઘેર તોરણુ ખંધારે ર૨. કહે. 
પુત્રને આપી માત/આંસુડાં ઢાળે, પુત્ર છેલી અરજ હુમારી ર; 
ક્રેડ વરસ આયુષ્ય હજે પુત્રને, માતા લૂણુ નાંખે ઉતારી રે. કહે. 
પ્રભુપે અમર લોક અતરીક્ષથી, પુષ્પની વૃ્ઠી કરાવે ૨; 
ભણે નરસૈંચોા ગયા ગોઝુલમાં (થઈ), ત્યાં વૃજનારીએ। વધાવે રે. કહે. 


પદ ૮ સું-રાગ આશાવરી? 


વસુદેવ કુવર દેવકીએ જાચે,, આઠૅમ દિન જન્મીયા રે; 
લેોહુની ભાગળ ભીડી દ્વારે, દોદશથી ઉઘડીયા રે. વસુદેવ. 
આંગણે ચોકી કંસરાયની, દ્રાર રેોકીને બેઠી ર; 
વસુદેવ કુવરને લેઈ સધાર્યા, પ્રભુએ અઘોર નિદ્રા મેલી રે. વસુદેવ. 
વસુદેવ કુવર લેઇ સધાર્યા, અંધારીયું ધનવેર ૨; 
માથે મેવલીએ। ધાર નાંખે છે, જમના વે ભરપૂર રે. વસુદેવ. 
જોઈને જમના વિસ્મય પામ્યાં, હાવે કેણણુ કરવી પેર રે; 
મનમાં વિચાર કરી પાછા વળીચે, ત્યારે જમનાએ દીધો સે૨*રે. વસુદેવ. 
જેમ તેમ કરીને પદ રજ પાસું, અહિં થઈ જટુપતિ જાય રે; 
ધાયું નીર કુવર લીધો ૨ ઉંચો, ત્યારે પ્રભુએ ચાંપ્યા પાય રે. વસુદેવ. 
જઈને કુવર નંદને સાંપ્યા, ખાઈ વીજળીને લીધાં ૨; 
લેઇને વસુદેવ પાછા વળીયા, જઈ દેવકીને કન્યા દીધાં ર. વસુદેવ. 
દોદશથી તે દ્વાર દેવાયાં, જેવું હુતું તેવું કીધું ૨; 
નરસૈંચાને! સ્વામી નાશી ગચો,, જઈ ગોઝુલમાં દર્શન દીધું રે. વસુદેવ. 
* માર્ગે. 


# 


હ 


શ્રીમૃષ્યુ જન્મ સમાનાં પદ. ૪૩૨ 


પદ € સુ-રાગ આશાવરો. 


ધાચો કંસરાય વધ કરવાને, કારાગેહેમાં જાય ર; 
આડેૅ॥ વિષધર ઉતર્યો કંસને, તો પણુ ધાચો! જાય રે. ધાયો. 
કંસે દ્વાર હાથે ઉઘાડ્યાં, ભાંગી લેહુની તાલ ર; 
લાવ દેવી ખાલ તાહારું, નહિ તો આણીશ કાળ રે. ધાયે. 
કહે દેવકી સુણ્‌। વીરા મારા, દીકરી દીવો! રેહુ એવું ધારો ર; 
ખાઈ વીજળીને લેઈ કરીને, પાચે ઝાલી ભૂપ ભડો* ૨.1 ધાચે. 
લેઈ શલ્યા સાથે પછાડતાં, એક વચન વીજળીએ કહ્યું ર; 
છટકોને ગઈઆકાશમાં, તારોવેરી પ્રકટયો ગામુળ મયું ર, ધાચે1. 
% % કૂ # ક મ ઝૂ 
સૂણી કંસરાયને ત્રાસ જ પડીયે,, થઈ મૂછો ને ઢળોચો। રે. પાથેો. 
કૅસરાય મન ભે ઘણું પામ્યો, વચન વીજળોએ જે કહ્યાં રે; 
કેફે નરસેંચા ગોકુળમાં વસ્યા, તે પરાકુમ ડસે ના લદ્યાં રે. ધાયો, 
પદ ૧૦ સું-રાગ કાલેરે, 
કારાગ્રેહેમાં વસુદેવ દેવી, છોડ્યા તે કસરાય રે; 
મહાફુઃખ પાડ્યું મેંભસિ મારી,તે દુ:ખ ન આણુશે। મનમાયરે. કારાગેહેમાં. 
હુ અપરાધી મહા અજ્ઞાની, પાપી મહા અહંકારી રે; 
મઢા પાપે મેં બેહેન સંતાપી, પાપે અવધ આવી હમારી રે. કારાગેહેમાં. 
મનમાં વિચાર કીધો કંસરાચે, ધન્ય મારી કમાઈ રે; 
મારે પાપે દુઃખણી કરી ભગ્નિ!] દર્શન દે જદુરાઈ રે. કારાગેહેમાં. 
જમ તંમ કરીને દર્શન પાસું, કરું મહા જુદ્ધનો ઉપાય રે; 
જાદવ સરવે દુઃખ પમાડુ, સઘયસુક્તિ જંમતમ થાયડ ર, કારાગ્રેહેમાં. 
ઝેર ચાળીને પૂતનારેમોકલી, તે રહીજઈ ગોજુલ ગામ રે; 
પડી પૂતના નંદ છાપરે, કાયા દીપે કોઢીક કામ રે.]| કારાગેહેમાં. 
સુણી કંસરાય ત્રાસ બોહુર્જી પામ્યો, ફ્ઞોકલ્યો શકટાસુર ર; 
કૅરી કીલકલાટ પગ પ્રહારે, મારી કીધો, ચકચૂર રે, કારાગેહેમાં. 


* ભડો-ઉભે. 1 પ૦ “સૂપ ખડોરે” ડં પા૦ “પ્રજાને.” ડું પા૦ “ધાવરે.” | પા૦ 


“તે તતા રહી છે થઇ ગોકૂલ ગાયરે; # # * તેની કંદ્પ દીસે કાયર્‌.” ૧ બે।હ-બહુના અર્થમાં. 


૨૮ 


૪૩૪ નર્રસહ મેહતા ફુત 
લીલા કવિતા વિસ્તારી, લીલા પર્મ અપાર ૨; 
કુપા કરા હવે નર્સેંચાને, રાખો શરણુ આધાર રે. કારાગ્રેહુમાં. 
પદ ૧૨ સું-રાગ કાલેરો. 


ડુંસરાય મન તો ઘણું દુઃખ પાસ્યો, વચન વીજલીએ કહ્યું રે; 
વેરી તારો પ્રકટયો ગોકુલમાં, પરાક્રમ કંસે ના લછ્યું રે. કંસરાય. 


અકી ભેટી ને શકટ ભેદો, તૃણાવત તત્ક્ષણ હુણ્યે। રુ 

વૃક્ષ ઉપર પ્રલંભ નાખીને, અંત આણ્યો તેહુ તણા! રે. કંસરાય. 
અકાસુરની ચાંચ મરડીને, વન ઘેરીને વેડાવ્યો ર; 

€દરમાં ઘણું વૃદ્ધો થઈને, એમ અઘાસુર માર્યો ર. ક્સરાય. 
એક સમે પ્રભુ વૃંદાવનમાં, ચારે નવ લખ ગાય રે; 

એક અસુર થઈ ગોવાલો આવે, સાથી કર્યા આવતાવિદ્દાય રે. કસરાય. 


એક સસે પ્રભુ _ ગકુલમાંહી, બેઠો નંદજી સહિત રે; 

મંખાર્વ કરતો રે આવ્યો, આવ્યો કેસી દૃઈત'ર, કંસરાય. 
કરડે દત, ભૂરને* મારે પગસું, પરાકુમ કોઈ ના નાણુ રે 
ઝેરચોાળીને હાથ મૂડયે। સુખમાં,(તેણે) પુછડે પછાડી છોડ્યા પ્રાણુરે.કંસરાય. 
એક સસે દાવાનળ આવ્યો, વન પ્રજાસી રીધે ર; 

ગોપી ગોવાલાની આંખ મીચાવી, ધીરજ પરીને પીધો ર. ડંસરાય. 
ખંખાસુ૨ હતો કટલી વનમાં, જાવા ન પાસે ફોઈ રે; 

ઝાલી વન હંઢોળ્યું શ્યામળે, ગોપી ગોવાલા રહ્યા જેઈ રે. કંસરાય. 
ખુ ગર્જના કરી ઉછાળ્યા, ખધું વન હંઢોળીને કાઢયો ર્‌; 

ઘણું એક1 રંગે રમાડીને, ઝાલી પુછડે પછાડ્યો રે. કંસરાય. 
તેરે સમે ત્યાં નારઠ આવ્યા, છાની વાતો હુરિસું કરીએ ર; 

કંસે મોકલ્યા કાકા તેડવા, અકુરે રથ નેતરીએ રે. કંસરાય. 
સ્નાન કૅરવા જમનાજીમાં ગયા, રથ છોડ્યો રાજન્‌ રે; 

અકુરજીને પરાક્રમ દેખાડ્યું, માંહી દે દેખાડ્યું ચોદભુવન રે, કંસરાય. 
પહેલી પોળે માયો પર્યટને,[ પછી લીધી કુખજાની અર્ચા રે; 

આજી પેળે માર્યો ગજને, ત્રીજી પોળે મલ્લ મસળ્યા રે, કંસરાય. 


જનાર ૯૦ા૯નતમ૦નમા૫૦ા૮થ.- ૦૦૦ ૦૦નત જરવ, બ૮ન--ગગન્‍જનઇ- નત 





ન્ન્- “-----------"--- 





દરમ ળ૨નગ૦ ૦ (ભયાજજા#-૦૦#% 


* ભૂસ્ઝપૃશ્વી., 1 પા૦ “ઘડીએક.” ડં ધોબી. 


દ 


શ્રોજુષ્ણુ જન્મ વષાઈનાં પદ. ૪૩૫ 


ચોથે મહાર્થી ઝાલ્યો મામાને, ખાંહે ઝાલી બહાર કાથો રે; 
લાવ પાષી મારાં માત પિતાને, કંઠ ઝાલી કંસ પછાડ્યો ર. કંસરાય. 
વેર જમાઈનું લેવા જરાસંધ, આવ્યો તેણી વાર ૨; 
સત્તરવાર તો નાશી ગયો, આવ્યો અઢારમી વાર રૈ. કુંસરાય. 
કારાગ્રેહેથી માત પિતાને, છોડ્યાં શ્રી મહારાજ ૨); 
યાદવકુળમાં આનંદ હુવા, ઉગ્રસેનને આપ્યું રાજ ૨. કંસરાય. 
કંસને મારી ભાર ઉતાર્યો, દેવ સહું નચીયા માવ રે; 
ભણે નરસૈયો જાદવજુળાને, દ્રારામતિ લેઈ જાવ રે. કંસરાય. 


“ચન.” 
શ્રીકૃષ્ણુ જન્સ વધાઇનાં પદ. 
પદ ૧ લું-૨ગ કાલેરે. 
આનંદ વાધ્યો અતિ ઘણે રે, હુ"ખ્યો સુર નર લોક ૨; 
જાદવજુળીમાં જીવન* જાયો, માતાના ટળીયા શેક રે. આનંદ. 
મનમાં વિસ્મય થયાં માતાજી, કારણુ કુવર આવ્યો રે; 
દુષ્ટ વિદારન સંકટ તારન, ગોકુલમાં પધરાવ્યો રે. આનંદ. 
ડુંદુભી નાદ અંતરીક્ષ વાગે, પુષ્પની વૃછી થાય ર; 
નરસેંયાના સ્વામી જશોદા ખોળે, વસુદેવ મૂકીને નય ૨. આનંદ. 
પદ ૨ જું-રાગ કાલેરે.* 
મનમાં વિસ્મય થયાં માતા જશે, પાસામાં દીઠો બાલ રે; 
ચૌદભુવનનો લીલાકારી, અવતર્યો કંસનો કાળી રે, મનમાં. 
પ્રથપ નયણે નિરખું કુંવરને, પછે જગાડું નંદરાય રે; 
જાગો પ્યારા સખળ સારુ, જાગ્યું ભાગ્ય તમારું વરણાય1 ૨, મનમાં. 
જાગ્યા નંદજી આનંદ પામ્યા, નેયા જગદાધાર રે; 
કાઢી રવિ શશી પ્રગટ્યા, કેટી કે!ટી દીવડાની હાર રે. મતમાં. 
શંખ ચક ગદા પદ્મ વિરાજે, નિરખી સોહુ પામ્યાં નરનાર રે; 
નંદ કહે સુણે! ભામની મારી, દીસે છે લીલાકાર ૨. મનમાં. 


નન “ન ----- 


* પામ “ટવ.” 1 પા૦ “વખણાયરે,” ડ] પાન “લીલા અવતારરે.” એ પાઠ માત્ર 
એક જ પ્રતમાં છે. ત્રણ પ્રતડ્ા રાખેલેર પાઠ છે. 


૪૨૬ નર્રાસહુ મેહેતા જુત 


ત્રજલોકનું પ્રતિપાલણુ કરવા, અસુર હણુવાને કાજે ર; 

ભણે નરસૈયો લીલા વખાણું, અવતાર લીધે મહારાજે રે. મનમાં. 
પદ ૩ જીંઃ 

ધન્ય ધન્ય દિવસ આજ અતે પસ, ધન્ય ધન્ય શ્રીગાઝુલરાયરે; 

ધન્ય ધન્ય નંદ(જી) જશોદા, ઘેર ઘેર એ#ચ્છવ થાય રે, ધન્ય ધન્ય. 

ઘેર ઘેર સાદ જ દેઈને ગોપી, જમના જીલવા જાય રે; 

તરીયા તોરણુ દ્વારે શેભતાં, માત્તુની મંગળ ગાય રે. ધન્ય ધન્ય. 

જશોદા રોહિણી કુંવરને નિરખી, આનંદ ઊર ન માય રે; 

અતરીક્ષ રહીને જુવે દેવતા, દુંદુભી વાજા સોહાય રે. ધન્ય ધન્ય. 

ધન્ય ધન્ય શ્રાવણુ વરી અષ્ટમી, ધન્ય શ્રી ગોજુલ ગામ ર; 

નરસૈંયાના સ્વામીની સંગે રમતાં, 'પૂર્યો તે મનનાં કામ રે. ધન્ય ધન્ય. 
પદ ૪ ચું? હ 

નંદને આંગણે નર ઘોષ વાર્ધ્યો, પંચમ શખ્ટના પૂર્યા નાદ ૨; 

ધોળ મંગળ આલાપૅ ખાલા,* શ્રી ગોઝુળમાં પડીયે! સાદ રે, નંદને. 

ધર ઘરથી નિસરી રે ગોપી, સરખા સરખી ટોળો રે; 

દધી કીચ મચ્યો નંદ આંગણે, શીરથી ઢોળી ગોળી રે. નંદને. 

શ્રાવણુ માસ અણમી અંધારી, ભાગ્ય રોહિણીએ રુડાં ટ્રીધાં રે; 

નરસૈંયાના સ્વામી મધ્ય રેણીએ, જઈ ગોકુલ દર્શન દીધાં ર.] નંદને. 


પદ પ સુ. 


જરશેોદદાના આંગણીએ, સુંદર શોભા દીસે રે; 
સુક્તાફલનાં તોરણુ ખાંધ્યાં, નેઈ જેઈ મનડું હીસે રે. જશેોદાને. 
મહાલા મહાલ કેરે માતુની, આનંદ ઊર ન માય રે; 
કેસર કુકુમ ચચેં સહુને, ઘેર ઘેર એ.્છવ થાય રે. જરશોદાને. 
ધન ધન લીલા નંદભુવનની, પ્રકેટ્યા તે પૂરણુ ખ્રહ્મ ૨; 
રંગ રેલાચો નરસૈયો ગાયે, મન વાધ્યો આનંદ ૨. જશૈોદ્ાને. 


* પા૦ “ખાલીશી.” 1 પા૦ “ઘેરધેરથી ગોરસડાં લઇ નિસરી, ગોપી સરખા૦” [1 01૦ 
“૦ ભેગરોહિણીએકીધાંરે; નરસેંચાચો। સ્વામી પ્રેકટયો મધરજની, સુરનર જે જે કીધારે.” 





--.-- ------- ---.-. નનન 


શ્રીકૃષ્યુ જન્મ વધાઇઇનાં પદ. 


પદ ૬ દું 
ચાલો સખી આપણુ જઈએ, નંદકુવરને જેવા રે; 
કંચન થાળ ભરી સુકતાકફ્લની, મંગળ ગાન કરેવા રે. 
પંત જરેોદઢાએ જીવન જાયે, પૂર્વે મહાતપ કીધાં ર; 
પૂરણુ ખ્રહ્ધા અન્વિલેકી નેતાં, મનવાંછિત ફળ દીધાં રૈ. 
ભક્તતણું સુખ પુરું કરવા, નારાયણુ ,અવતરીયા રૈ; 
છુપા કરે! હુવે નરસૈંયાને, ગુણુ તમારા ઉચરવા રે. 
પદ ૭ સું? 
પારણું પોલ્યા પુરુષોત્તમજી, માતાનો હુખ ન માય રે; 
આનંદ ત્રજવાસી સહુકૈ, માનુની મંગળ ગાય રૈ. 
સાવ સોનાનું રે પારણું, માણુક મોતીએ જડીયું ૨; 
યાદશ રત્નની કાન્તિ વિરાજે, ઝાઝા હીરલે મહીયું રે. 
હિંડોળે ઉભલાંરે ઉલ્લાસે, ઘમઘમ ઘુધરી ધમકે રે; 
મુવર કનૈયો અલૌકિક નાને, માનુનીનું મન ઠૅમકે રે. 
ધન ધંન માતા જશૈેમતિ, ધંન ધન ગોકુલ ગામ ૨; 
નરસૈંયાના સ્વામી શામળીચે।, પૂર્યા તે મનનાં કામ રે. 
પદ ૮ સુ-ર્‌ાગ પ્રભાતન 

નાનું સરખું ગોકુળિયું મારે, મારે વાઢુલે* વેકુઠ કીધું ૨; 

ખ્રહ્માદિકેને સ્વપ્ને ન આવે, આહીરતને દર્શન દીધું રે. 

ખટદર્શને ખોળ્યો ન લાધે, વેદ પુરાણું એમ ગાયે રે; 

અવનવી લીલા વૃન્દાવનમાં, વન વન ધેન ચરાવે રે. 

પુરુષોત્તમ લીલા અવતારી, દેહુ ધર્યા અવિનાશી રે; 

કર્‌ નેડીને કહે નરસૈંયો, ગોવાળિયા વેકુંઠે વાસી રે. 


ચાલે. 
ચાલે. 


ચાલે. 


પારણે 
પારણે. 
પારણે. 
પારણે. 


નાન્ું૦ 
નાનું૦ 


નાનું૦ 


૧ 


૨ 


ગે 








હીંડોલાનાં પદ. 


“દન્‍કટદક્##ક#$%#-- 
પદ 4૧ લું-રાગ કલ્યાણને હાંડોળે। 

એ સખો શ્રાવણુ આચોરે, કા ક, આયોરે, શ્રાવસુ આચેોરે. ટેક. 
ચાલો સખી ગ્ુલિયે સુવર્ણુ હોંડેળે, કીજે શ્યામ મન ભાચેા; 
હાવભાવ ખંજન મતેહુર, કંચુકી ડંકન સોહાયો રે. એ૦ 
નિત્યશ* જપત વૃષભાન નંદિની, રસિકરાય વર પચે; 
મન માન્યો રેખી મન સોહી, જઇ હાથ હુરિનો સાહાચો ૨. એ।૦ 
શ્રાવણુ માસ સોહામણે, સોહામણે! સહું વૃજ સાથ; 
પરમ સોહાગી શ્યામ મારો,1 કોડામણે છે પ્રાણુનાથ ર. ઓન 
સદા રમણુ વૃંદાવન સોહિયે, નીત પ્રતે રાસ વિલાસ; 

જસ્ુનાજીને કાંઠંડલે કંધ, આણીરડાનેો છે વાસ રે. એ૦ 
સખી મળી છે તેવતેવડી, ચાલી આવી છે રમવા રાસ; 
ન વિરાજે શ્રી સ્વામિનીજી જેવું સદા નિરંતર રાજ રે. એ૦ 

નર ત 

જને યી વાહલો, ત્રજમાં અથા, નંદ તણે ઘેર આજરે. એન 
એ શૈેભ્ના મે કેમ ૨ કેઢુવાચે, કેદી રૉંકર્‌ પૂછે વાત; 
કહેનાર શૅષ સરીખા હારે, યાં પામરની કેણુ જાત ૨. એ।ા૦ 
વૃંદાવનની ઝુજ્ગલનમાં, શ્યામ હોંડોળેરે હીંચાય; 

મારે વાહુલેજી ઘાલે ઘુમડલી, ગોપી હુમચી લેઈ લેઈ ગાય રે.] એ ૦ 
મારા વાહુલાજીસું વાત કરતાં, ઘુમરી થઈ દશ વીશ; 
વેણુ વછૂટી ને હાર જ તુટયો, અંબર ખશિયાં શીશ ર. એન 


--૦--------નનનનન૦૦નન૦સ૦ાનનાઓનનમન૦ન-૦૦-........-.-૨ર:૦૫૦ક૯૫ાતત૯ઇવત૦..તમ૦૦-ન૦૦૦૦--૩ન૦૦૦નનન.. 
ન 





₹ પ૦, જામે? 1 ૫1૦ “સ્વામીજ.” ડ] ૫1૦ ૦ “સહિયરો માહેમાંહે ગાય.” 


હીંડોલાનાં પદ. ૪૩૪ 


હોંડોળા રાખો મારા વાહાલા, અંગ ઉઘાડાં ચાય; 
મારી સહિચેર સર્વે હાસ્ય કરે છે, તેમાં તમારું શું જાય રે, શમ।૦ 
આવા નિલજ થયા તે મેં નવિ જાણ્યા, લાડક્વાયા નાથ; 
નહિ બોલું નહિ ચાલું વાહુલા, આજ પછી તમ સાથ રે. એ1૦ 
એવાં એવાં વચન સુણી હુરિ હુસીયા, રસિકવર સુકુમાર; 
પ્રસજ્ઞ થયા શ્રી સ્વીમીનિજી, નરસૈયાને આપ્યો એકાવળ હાર રે, એ।૦ 
પદ ૨ જું-રાગ સોરઠના હીંડાળે. 
સખી ઝરમર ઝરમર વરસે મેહ, તંમ નાથને નારી સંગ વાધે નેહુ;* 
લપટાઇ તે અખળા અંગે, ઘુમલડી1 ઘાળી નાચે સંગે. સખી. 
અખળાએ અંબોડો વાળ્યો, ઉર અંખર અંતર ટાળ્યો; 
ચતુરાની તે ચોળી ચમકે, જંમ વિજ ગગનમાં દમક્રે] સખી. 
મધ્યે મોર મધુરા ટોકે, કોયલડી માંહી કોકે; 
વાંસલડી વહાલો વાચે, તમ તમ ગોપી નાચે ને ગાયે. સખી. 
કામા કામે ઘેલરડી ડોલે, મોહી મોહુનસું હુસીને બોલે; 
ગોકૂણુડે ઘુધરડી ધમ,ઘમકે,$ ચતુરાની તે ચાળી ચમકે. સખી. 
માંહી હોંચે હીંડોળે વનમાળી, વારે ઓવારણાં વાળીવાળી; 
ધાલે કંઠે સુક્તાનો હાર, મોહ્યા મરકલડે નંદમઝુમાર, સખી. 
એક ઉભી નાથને નિહાળે, એક ચાલીને ચસ્મર ઢાળે; 
એક કૂલી તે અંગ ન સમાય, એક ભીડી રહી હુદયા માય. સખી. 
એક કરે ડૃંદભિના નાદ, શ્રવાણે સુણી શ્યામના સાદ; 
કરે પુષ્પ વૃષ્ટિ અપાર, સુખે બાલે તે જેજેકાર, સખી. 
લીલા નેઈને તરપત થાઉં, તાળ લઇને પુઠેળા ગાઉં; 
નરસૈયો તે પ્રેમે ભરાણા, સખી સંગ માંહે સમાણુ.| સખી. 
પદ ૩ જું-રાગ કાલેરાને હીંડોળે# 
મેઉલેો ગાજે ને માધવ નાચે, રુમજ્ીુંમ વાજે ઘુઘરડી; 
આછાં ચીર ચરણાં ને ચાળી, માથે લીલી લેોખરડી.1 ટક. 
* પા૦ “૦ વરસે, તેમ નાથ ને નારી વિલસે.” 1 ફેરેકુટડી. 1 ઝબકે-ચમકે. $ પા૦ 


“૦ ધુધરડી ધમધમ ધમકે.” [| પામ “લપટાણેા.” ૧ એક ન્નતનું વસ્ર. કાઠિયાવાડી સ્રીએ-- 
આહીરાદિ-ચક્ષિયાની જગે, ગાંઠ બાંધીને પહેરે છે. 





૪૪૦ નરસિંહ મેહેતા રુત 


તાળ પખાજ વજાડે ગોપી, શ્યામ વજાડે વાંસલડી; 
દાદુર મોર બષૈયા બોલે, મીઠે સ્વરે બોલે ક્રેયલડી, સેઉલે. 
ધન વૃંદાવન ધન જસ્નુના ત્રટ, પન કૃષ્ણે અવતાર લિયે; 
ધન નરચૈંયાની જીભલલડીરે, ધન ધન રાગ કાલેરો કહ્યો. સેઉલે।. 


પદ ૪ શું-રાગ ધનાશ્રીનો હીંડોળેા 


ઝાંઝરીયાં ઝમકે ધમકે છુઘરી રે, કાંઈ ફરતી ફરતી હીંચે ટુરિના સંગ રે; 
થુમડલી ઘાલે શ્યામલાને સહું મલી રે, વાજે તાલી તાલ અદંગ રે. ૧ 
કાંઈ સાન કરે સુંદર #યામને રે, અખલા આલાપે પુરણુ પ્રેમસું ૨ 
કાંઈ વાધો વાધો અંગમાં આનંદ અપાર રે, ગોપી નાચે સુકી સહુ નેમસું રે. ૨ 
એક સ્‍એેકને સાંઈડાં* ર શ્યામલે। રે, કરતાં કરતાં અધુર અઅતરસ પાન રે; 
ઝલકેને હીંડાલે સર્વે શ્યામનો ર્‌, ગમતાં ગમતાં ગોપી કરતાં ગાન ૨. ૩ 
સુરીનર નૅ સુનિજન લાં મોહી રહ્યા રે, નિરખી નિરખી ગોપી ને ગોપાલ ર૨; 
અગે અગે વ્યાં સુધ ખુધ વીસરી રૈ, અર્પે અપે ગોપી કુસુમની માલ રે. ૪ 
નરસૈંચોા તેના તે રસના શુણુ કેટલા કહે રે, લીલા લીલા અગણિત સાર રે; 
તારુણીીના ટોલામાં અણુમનીને; મલપતોરે, તેમાંથી એક કણુકાનો વિસ્તારરે. પ 


પદ પ સુ-રાગ ધનાશ્રોને! હીંડાળે!* 


હીંડોલે હીંચે નારી નાથસું રે, વાધો વાધો ઘુમણુડી અતી રંગ રે; 
શ્યામલિયો। શ્યામાને ભુજે ભરી રહ્યો રે, અલગાં અલગાં પાસે અંબર અંગરે. ૧ 
ચુવા તે ચંદન પ્રેમલ અતિ ઘણા રે, વિધ વિધ આણ્યા મુસુમના હાર રે; 
છેલપણુ રે આવી ખોળે નાથને રે, ભામણુડાં લેતી વારંવાર ૨. ૨ 
ઝલકે સ્રુગટ ને પાણે] રાખડી ૨, વાદે વાદે ઘુમડલી ઘાલે નાર રે; 
મરઠલડો કરતી માતુની મદ ભરી રે, ઝમકે ઝમકે નેપૂરની ઝમકાર રે. ૩ 
પલવટડીવાળી પટોલી ચુંદડી ૨, કરતી કરતી કામા કુમુમ રોલ ૨; 
અંગો અંગે શ્યામા ચહુ શોભતી ર, વાધો વાધો વહાલાસું ઝકઝોલ ર. ૪ 
ચાદશથી સોર મણુરાં બોલતાં રે, જીણી ઝીણી ઝરમર લાગી ધાર રે; 
નરસૈંચો તંહી લાવે ખીડાં પાનનાં ર, તાંહાં આરોગે નારી ને નંદકુમાર રે. પ 





* સાંઈનસેટવું. 1 અણુમણી-$ન્મન્યુત્રવિકાર રહિત. ડ, હાથે. 


હીંડેલાનાં પદ. ૪૪૧ 


પદ ૬ ડું-રાગ ધનાશ્રીનાો હીંડાળે!? 

ઠંમઠંમ રે વરસે મેહુ સોહામણે। રે, હીંચે હીંચે હીંડોલે અતિ રંગ રે; 
શામલિયે। નૈશામા બેડુશેભતાંર, નિલામ્ખર પિતામ્ખર એપે અંગ રે. ૧ 
ઘુમડલી ઘાલે ગોપી રસભરી રે, શામલિયાને સન્સુખ કરતી સાન રૈ; 
મરકલડો કરતી માનુદ્ની મોદસું* ૨, નાચે ને વલી ગાચે મધુરું ગાન રે. ૨ 
બાલે ૨ ફોયલ મોર સોહામણા ૨, ગાજે ગાજેગગન ઘેરું ગંભીર રે; 
વંદ્રાવન અતિ સોહામણું રે, સોહે સોહે જુમના તીર ર ૩ 
વાહેને વેણાં મહુયર વાંસલી ૨, વાજે વાજાં તાલી તાલ સ્રટંગ ૨; 

મસ થઈને વહાલાજીને નિરખતાંરે, ઉલટયો ઉલટયો અખલાને આનંદ રે. ૪ 
ઉપરથી મુસુમ બોહુવરખી રહ્યારે, સુરીનર સુનિજન બાલે જય જયકોાર રે; 
નરસૈંચો નિરખી હુરિયુણુ આચરે રે, ધન ધન કામની મૃષ્ણુ વેહા૨ રે, પ 


ક પદ ૩ સું-રાગ ધનાશ્રીનો હીંડોળેા? 


હીંડેલે ને હોંચે સુંદર શામલે રે, હીંડિલે હીંચાલે ત્રજની નાર રે; 
સુસ્તકે સુગટ સોહામણા રે, કાને કાને કુડલ સાર રે. ૧ 
ઝળકે શ્યામાને શીર રાખડી રે, લટકે લટકે સુક્તાફળના હાર ૨; 
ખલકે ખલકે કકણુ! કૅકણી ર, પાચે પાચે નેપુરનો ઝમકાર ર. ૨ 
ભામણુડાં લેતી રે સર્વે સુંઠરી ૨, હીંડોલે હીંચતાં વાધો છે અતિ રંગ ૨; 
સંગમાં મહાલે મળી માતુની રે, અંબર અંબર ઓપતાં અંગ રે. ૩ 
મધુરેને રાગે આલાપતી રે, સીઠા મીઠા બોલે છે મોર રે; 
તેમ તેમ વહાલે વહાએ છે વાંસલો ર્‌, ગાજી ગાજી રહ્યો છે ધનઘોરરે. ૪ 
નરસૈંગોત્તે નેણે ત્યાં નીરખતો ૨), કુલ્યો કુલ્યા અંગ ન માય રે; 
શુષ્યુ કામની જ્યાં રંગે રમે ર, ધન ધન લીલા ગુણુ ગાય રે ષ 


પદ ૮ સું-રાગ ધનાશ્રીને હીંડાળે।* 


હીંડોલેો શોભે હુરીને હીંચતાં રે, તેવતેવડી શ્યામા સોહે સંગે ર; 
ઘુઘરડીને ધમકે ઘુમણુ રસ ચઢીરે, વાધો વાધો આનંદ અખલા અંગે રે. ૧ 


* પા૦ “મટસુંરે”” 1 એક પ્રતમાં પાઠ-“ખલકે કર કક ને કીંક્થી રે.” પણુ બે ગતનેો 
પાઠ ચખ્યા છે-ને કે એક પ્રતનો પાઠ સારે છે., 


હાં 


૪૪૨ નરસિહ મેણિવા મૃત 


કામની મૃષ્ણુસું કોડા કરે રે, કીધા કીધા સકલ શણુગાર રે; 
વહાલાને વહાલે મોહી મલપતી રે, પામી પામી પ્રાણાધાર રે. ૨ 
નોબનમાતી માતુની મદભરી ર, ચાલે ચાલે ચમકંવી ચાલ રે; 
(પાચે) કાંબી ખલકે કનકેની ર્‌, ખલકે ખલકેરે કાને ઝુમણુ ઝાલ રે. ૩ 
નયણાં નિહાળ્યા કરે રે કહાાનસું રે, ગર્વ ભરી ભીડે ગોરી શ્યામ અંગ રે; 
ઘુમડલી ઘાલે ને શ્યામા સ્વર કરે રે, વાજ્ટે વાર્જે તાલી તાલ આ્રદંગ રે. ૪ 
જીવન ને જુવતી બૅટુ મળી રહ્યાં રે, ખાહુડલી તે કંઠે સોહે ૨; 
નરસૈંયાની રસના શ્યામવર રટે રે, વસિચેો। હૃદયા નયણાં મોહે ર.*૫ 
પદ ૯ સું-રાગ ધનાશ્રીને હીંડોળે!. 

આજે રે આ વહાલે! રમતો રસ ભયોં રે, હોંડોલે હીંચરતાં દે છે હેલ ર; 
શામલીયે। ને શ્યામા બેહુ એમ કરતાં રે, ગમતે ગમતે ગસતે કરતાં ગેલ ૨. ૧ 
વનિતાસું વહાલે! અતિ વાદે ચઢયો રે, ઘુમડલીનાં ઘુમણુ ઘાલે નાથ રે; 
અગેથી અંબર ખસીયું અંગનાનુંરે, ભીડી ભીડી ભામનીને ભરો ખાથરે. ૨ 
નિરખતાં નાથને નારી ભાળી રહી રે, હરખે હરખે હૈયે હરખ ન માય રે; 
ઝુસ્તક મણી મહાઝલકે કનક વેલડી રે, શોભા શોભા કહી નવ જાય રૈ. ૩ 
ચમકતી આવી રે ત્યાં ચંદ્રાવલી ર, મરકલડાસું બોલે વહાલા સંગ રે; 
હીંડોલો રાખો ૨ સુંદર શામલા રે, કપે કંપે કામા કેરાં અંગ રે. ૪ 
ધન ધન ગોકુલીયા કેરી નારને રે, ધન ધન તે સુરીનર ઉપરથી કરે ર્‌; 
નરસૈંચે। ત્યાં અંગો અંગે ફૂલીચો રે, નિરખી નિરખી નરભે રંગ વારૈ રે, પ 


પદ્દ ૨૦ સું-રાગ ધનાશ્રીનો હીંડોળેા* 
હોંડોલે હીંચે વહાલો હુરખશુંરે, જેડજ મલી શશીવદની કુમાર રે; 
આનંદ વાધ્યો અંગે એગ અંગનારે,1 હીંડોલે હીંચાલે ગોઝુલ નાર રે. ૧ 
વાહેરે મહુયર વેણા વાંસલીરે, વાન્તં વાજે નાચે નારી રંગ રે; 
પાચે ઝાંઝર નેપૂર રણુઝણ્‌ર્‌ે, આલાપીને] ગાચે ઉલટી અંગ રે. ૨ 
અંગૅરે ભુષણુ ભામની ભાવતાંરે, ચોલી પટોલી ચલકે નારી રંગ ર; 
મરકલડે મોહે કામની પ્ૃષ્સુને, ઉલટ'યો અખલા આનંદ અંગોઅંગ રૈ. ૩ 


* ષા૦ “૦ શ્યાસવર રમે રે, વસિચો વસિયો નચણાં માહેર.” 1] પા૦”“૦ અંગ નારીરે.” 
નૂ પા૦ “અલવીને.” 


5 


ક 


હોંડોલાનાં પટ. ૪૪૨ 


વહાલાને વહાલે અગર ઉવેખતી રે, ભામણુડાં તે લેતી વારંવાર ૨; 
પેર પેરનાં પકવાન આગળી અરપણુ કરેરે, આરોગે આનંદે પ્રાણાધાર રે. ૪ 
ઘુમણુડી ઘાલે રે ગોપી રસભરી રે, કરતી કરતી શ્યામા નેણે સાન રે; 
નરસૈંચો તે લીલા રસમાં લલવલે। રે, કરુણા ક્રીધી સુંદર શ્યામ રૈ. પ 
પદ ૧૧ સુ? 

શામલિચી બાહુ બલિયો, હીંડોલે હીંચતો ર; 

રંગ ભરી ર્યામાનું, મરકલડે સુખ જેતે રે, ૧ 

સવે મળી શામલિયાસું, સંગમ સૂરી શ્યામા ર; 

ઘુમણુડી ને રસ લે ઘણ્‌।, વાદે ચઢી છેંવામા રે. ૨ 

છેહેલ છેહેલપણે, છખીલાને છલ ડરતી ર્‌;* 

ખુદ્ધિ ઘણી બુદ્ધિ ધણી તે,અલવે આલિંગન લેતીરે. ૩ 

ગોિદજી ગોવિદજી, ગોપી સંગે સોહે ૨; 

નરસૈયો હ્યાં તાલ લઈને, મુષ્ણુતણા ગુણુ ગાએ રૈ. ૪ 

પદ ૧૨ સું? 

આ જેને આ નેને, હરિ હીંડોલે હીંચતો ૨; 

શામલીચેો શ્યામાને કંઠે, બાહુડલી ધરતો રે. જ 

શ્રેમેસું પ્રેમેસું પ્રેમદાને, ઘુમડલી ઘાલે રે; 

મદભરી માનુની તે, હુંસભરી ગત ચાલે રૈ. ૨ 

રસભરી રસભરી કાચે, કરતી મનનાં ગમતાં રે; 

વારણુ જઈએ ગોપી, વહાલાજીને વળતા રૈ. ૩ 

નરસેંચો નીરભે થઈ, એ લીલા રસ ગાચે ર; 


કેરુણાંએ મુષ્ણુજી થે રાખો, જીવંતી નનૂથ માહેરે. જ 
પદ ૧૩ સું* 
જોરે સખી આ રુડું આ રુડુ, અવર સહુથી આ સુડુ રૈ; 
વંદ્રાવનમાં હુષે હોંચે, શામલિયો શ્યામા જેડુ1 ૨. જ્‌ 
ઝરમર વરસે સેઢુલે, વચે વચે વીજ ઝખકૅ રે; 
નારી નાથસું તે રસ ભરી, અંખર *અંગે ઝલકે રૈ. ૨ 


* પાત “જુહેલપણે છેહેલપાણે, છબીલાને છળડલ નેવીરે.” 4 પાન “ચામ રામાતું જ્વુગળું 
નેહું રે” 3 પ૦ “તારી, નાથ તે રસભર.” 


૪૪૪ નરહિંસ મેહેતા કુત 
સુંદર અંગ* સોહામણું, જેતાં નયણાં તૃત્ત ન થાયે રે; 


આગળ ઉભી અંગના, તે મધુરું મધુરું ગાચે રે. 3 

એક એકપે ધાઈ આગલ, ગોપી ઘુમલડી ઘાલે રે; 

મરકલડો કરી માનસું, વહાલે વદન નેહાળે રે. ૪ 

મગન થઈ સહું મોહુનસું, આનંદે ઉરપર આણે ૨; 

ખ્રહ્યાદીકને જે રસ દુર્લભ, તે નરસૈંચા માણે રે. ષ 
પદ ૬૪ સું. 

ધન ન્નેડું ધન' જેડું સહીયો,, રંગ ભરી રમતાં શેભંતુ ૨; 

શામલિયેો ને શ્યામા ગોરી, સુસ્તકે કૂલ તે લટકતું રે. ૧ 

ઝલકે કુડલ શ્યામા કાને, રાખડલો રતનાલી રે; 

કંઠ પરસ્પર ખાહડુડી, રુડી પલવટડી વાલી રે. ૨ 

આગલ પાછલ આનંદે, ચતુરા તે ચમર કરતી ર્‌; 

ભામણુડાં ભલી ભાવસું,1 ભામની હર્ષે લેતી ૨, ૩ 

હુંડિલે હીંડોેલે કાંઇ ઘુમણી ઘાલે ગમતી રે; 

ઉર અંખર ઉલય્યાં કાચે, ઉલટી અખલા કંપતી ર. જ 

આ શોભા આ શોભા, એહની એહુને સોહે રે; 

રંગરેલ નરનારી કરી, નરસેંચો તહી ન્નેયે રે, પ 
પદ ૧૫ સુ? 


મંગલ ગાયે માનુની, હરિ હીંચી[ ઉતર્‌ીયા ૨; 
આરતી વારતી ત્રજનીનારી, જેજે શખ્ઠ એચરીયારે. ૧ 
સુંદર વાજ વાજતાં, યૃષ્ણુ મંદિર પરવરીયા રેં; 
કુસુમે વધાવે દેવતા, મનના મનોરથ કરીયા રે. ૨ 
સ્રુક્તા થાલ ઉતારી ઉપર, માતા હુરખ ન માય રે; 
ભાસલડાં લઈ મુવર કેરાં, બોહુ વિધ દાન દેવાય રે, ૩ 
ઉછરંગે બેસારી માતા, આનંદે આરીગાવે ર; 
તૃસ ન થાચેવ્યાં નરચૈંચે/, હુરિ લીલા મન ભાવે રે. ૪ 


* પા૦ “સુખ્‌.” 1 પાર “૦ ભામણુડલી ભલી ભાવસું કાંઈ કોઈ.” ડ પ૦ “હરી હોસોવે.” 


હીડોલાનાં પદ. 


પદ ૧૬ સુ-રાગ કાલેરો માલવગેડી* 
હીંડેલે હીંચતાં રંગે, સંગે શ્રી વનમાળી રે; 
ઘુમણુડી ઘાલે ગજગામની, દેતી પરસ્પર તાલી રે, 
શ્યામા તે શામલીઆ સન્સુખ, બોહું મરકલડા કરંતી રે; 
સણુગટડો વાલી નયે, ભજવા ભાવ પરંતી રૈ. 
મથે છે સર્નંગમતી સોહુના, શશીવદની કુમાર રે; 
રંગભરી રમતાં ગાયે ગોપી, રીજ્ી રહા મોરાર રે, 
હાસ્ય કરીને વહાલે વનિતા, કંઠાનજીએ કર સાઈ રે, 
મનગમતું કીધું સુંદિરવર, ચુંબન રીધું ધાઇ રે, 
પૂરણુ પ્રેમ પ્રવાહે આલે, કે કહેને નવ જાણે ૨; 
ભણે નરસૈયો! રંગ રસ વાધે, પૃષ્ણુ કામની માણે રૈ. 
પદ ૧૭ સું-રાગ કાલેરો! (માલવગેડડી)* 
માણે મોહનશું માતુની, જુગતે નેડું દીસે રે; 
પ્રેમ ધરીને ભ્ુજખલ ભીડે, હીચંતાં મન હીસે રે. 
નિલાસ્ખર તન તારુણી સોહે, પિતામ્બખર પાતલીયેો રે; 
સઘળાં માંહે થઇ સફૂરાણી, નને વહાલે ઉર ધરીચે। રે. 
એક નાચે એક ગાન કરેરે, એક ઘુમડેલી ઘાલે રે; 
એક વિધ વિધના મુસુમે વધાવે, એક વદન નિહાલે રે, 
તાલ પખાજ વેણુ રસ વાજે, ઝાંઝર નેંષુર વાદે ર; 
પાર ન પામે સુનિજન મહોટા,સુરીનર બ્રહ્મા આદે રે. 
પ્રેમ મગન ઉલટ અતિ વાધ્યો, સુખસ્ાગરની સીમા રે; 
શણે નરસૈયો ધન એ નારી, વહાલે વિલસે વનમાં રે. 
પદ ૧૨૮ સે? 
હીંડેલે હોંચંતાં રુડુ જ, મળ્યા જાદવરાય રે; 
ઘુમણુડી ઘાલે ઘણેરી, જેમ વહાલે વશ થાય રે, 
ઉલટી અખળા ન્નેબનમાતી, કહ્યું ન માને કાંઇ રે; 
ક્રેપીત કમલા કંઠે વિલાગી, વહાલે' દીધું સાંઇ રે. 
સાન કરીને સામું નનેયું, માંહામાંહુ દેતાં તાલો રે; 
ને કહા તો હેળવે હીંચોળું, સુંદિરિવર વનમાળી રે, 


૪૪૬ 





નરસિંહ મેહેતા છુત 


પીતાસ્ખર તે પીયુજી કેર, અંગેષી અલગું થાચે ૨; 
તેમ તેમ તારુણી મનમાં હરખે, ઉલટ અંગ ન માચેરે. 
સંતોષી સર્વે સુંદરી, ફરતી ફરતી હીંચે: ૨; 
નરસૈયાચો સ્વામી સન્સુખ, અધુર સુધારસ સીંચે ર્‌,* 


પદ જટ સું-રાગ ગાડીનો હીંરાલેા, 


હીંડોલે આવે રે વહાલે, અમને ઘુમણુ ઘાલે ૨; 
ઘુમાણી ઘાલીને અમને, પ્રેમે બોલાવે ર. 
હીંડેલે તો હીંયું મહારાવહાલા, ધુમણી ધાલે લાંખી રે; 
પડશે રે પઠશે॥ રે કટાનજી, સંભાળું પગની કાંખી રે. 
પલવઢ છુટે ચીર ચંપાચે, વેણી ઉઘાડી થાયે રે; 
ઘુમણુડી ઘાલોજી હળવે, હીંડોલે ન રહેવાચે રે. 
તમારું પિતામ્ખર અમારું ચીર,આપણુ બન્ને ભીંજીવેર્‌; 
આવો રે આવે ૨ર કહાના, રંગેસું રમીજીએ રે. 
ચુવા ચંદન અગર કસ્તુરી, છંટાવુંજી અંગે ર; 
અખો નાનડીયા તમો! નાનડીયા, નીત નીત નવલાં રંગેરે. 
આંખા ડાલે સરોવર પાળે, તહી રમતાં રંગ લાગ્યો ૨; 
આવે આવે! સાહેલોયા સવે, નાથ કને કાંઈ માગે રે. 
કાંચલી મધે શ્રવણી ત્યાં, હોંચી હીંચી દ્રાયા! ર; 
નરસૈંયાચા સ્વામી ભલે મલિયો, જે જે ગોકુલરાયારે. 


પદ ૨૦ સું-રાગ ગોડીનો હીંરેલે।* 


ઘુમણુ ઘાલે ગાયે ગોપી, વડાલાનું મુખ નિહાળો ૨; 
વાદ ચહુડી વનિતા વહાલાસું, તારુણી દેતી તાળી રે. 
રમઝમ રમઝમ નેપૂર વાજે, કકણી ખૂની થાએ રે; 
તંમ તમ વહાલે વહાલ પરીને, વેણુ મધુરી વાહે રે. 
ઉલટી અખલા સન્સુખ આવી, શામલિયા રંગ રાતી ર; 
હીંડેલો હીંચાલે હરખે! જુવંતી નજેબનમાવી રે. 


* પામ “તરસૈયાચો સ્ત્રામી સન્મુખ રહી, સહુને અધુર૦,” 1 ધરાયા, 














લડ 


હીંડોલ્રાનાં પદ. 


અખલા અંગે અંખર ઓપે, સથુગટડામાં જેચે ર; 
ભમરી દેતાં ભામની ભાવે, વહાલાનું મન સોહે રે. 
નરસૈંચ્રા આનંદે અંગે, મૃષ્ણુ લીલા ગુણુ ગાષે ૨; 
સુરીનર સુનિજન મુસુમે વધાવે, દેવ ડુડુંભી વાહે ર. 
પદ ૨૧૬ સું-રગ ગોડીને હીંડાલેા* 
ધન ધન આ શ્વેનની શોભા, જ્યાં સુંદિરિવર મહાલે ૨; 
ધન પન ૨ હીંડોલે હીંચે, ગોપી ઘુમણુ ઘાલે રૈ. 
ધન ધન રે પ્રેમે મળ્યાં જડે, કંઠેડે બાહુડલી વાલી ૨; 
માન કરી મરકલડો કરીને, રહી વદન” નિહાલી રે. 
ધ્ન ધન રે વિધવિધનાં વાજ, ઉપર અંખર ગાજે રે; 
ધન ધન ધન નાચંતા રંગે, ઝાંઝર નેપૃર વાજે રે. 
ધન ધન રે જુીમનાજીને તીરે, સોર મધુરા બોલે રે; 
ધન ધન ર ગોુળની નારી, નહિ કોય એહુને તોલે રે. 
નરસેંયાની રસના એ રસને, કરુણાએ મૃષ્ણુ આવી રે;* 
કુલ્યા અંગે મનમાં વહાલે, હરી લીલા મન ભાવી રે. 
પદ રર સું-રાગ ગેડડીને હીંડોલે!. 
હીંડોલે હીંચતાં શ્યામલીએઓ શ્યામા મન હીશે રે; 
નિલાસ્બર પિતાસ્ખર ઝલકે;, શૈેાભા સુંદીર દીશે રે. 
માતુની મનમાં મોહે મોહન, જંમ જમ જીવન જતી ર્‌; 
આનંદી આગળ આવીને, ઘુમણૂડાં ઘાલંતી રે. 
વાંસલડી વહાલે જમ વાહે, તંમ (તંમ) નાચે નારી નાદે રે; 
વિધવિધનાં ત્યાં વાજાં વાજે, ગાચે સરવે સાદે રે. 
શણુગારે શે!ભંતી સવે, ઉરપર હાર હલાવે રે; 
નેપૂર ધૂની ઘુઘરડો ઘમકે, તારુણી તાન મેલાવે રે, 
લતા ઝુસ્ુમની આવી ઉપર, સંગ સખીરી લહેકે ર; 
વંદ્રાવન રળિયામણી ત્યાં, પ્રેમલ પૂરણુ ખહેક્રે રે, 
સુરીનર સ્રનિજન અતિ આનંદા, સુષ્પવૃષ્િ તહી ચાચે ૨; 
ભણે નરસૈંચો નરમલ કીધો, હરખે હુરિશુણુ ગાચેરે. 


ભએ લીટી અસ્પણ છે. 


* પાન 


નરસિંહ મેહેતા ફુત 


પદ ૨૩ સું-રાગ ગોડીને હીંડોલેા* 


ધન ધન રે જીવંતી જીવનશું, હીંડેલે હીંચંતી ૨; 
શામલિયાની કંઠે વિલાગી, કામની કેલ કરંલી રે. 
જેબનમાતી રસમાં રાતી, પ્રેમદા પ્રેસ ભરાણી ર; 
થે થે કરીને તાન મીલાવે, ગાચે મધુરી વાણી રે. 
આલાપે અખલા, ઉલટી સહુ અંગે, ગગન ઘટા થઈ આવીરે; 
વાજાં વાજે નાદે નાચે, ભામની ભેદ ભુલાવી* રે. 
ઘુમણુ ઘાલે મનમાં મહાલે, વહાલાજીનું વદન નેહાલી ર; 
મોર કેકીલા કરે કલારવ,1 ધન જતુ રઢીયાલી રે. 
નિલાસ્બર પિતાસ્બર ઝળકે, ઝાંઝર નેપૂર વાજે રે; 
સન્સુખ શ્યામા સુંદિર્વરસું, તાલી દઈ દઈ ગાજે રે. 
ધન વંદ્રાવન ધન જુમનાં તટ, ધન ધન લોલા ન્નેઈ રે; 
ભણે નરસૈંચો જુષ્ણુ કામની, સમાોવડ આવે ન કેઇ*૨. 


પદ ૨૪ સેં. 


હીંડોલે હીંચંતાં રુડુજ, મળ્યા જાદવરાય રે; 
વાજાં વાજે ઝાંઝર ઝમકે, નેપૂર નાદ સોહાય રે. 
તાલ પખાજ મહાધૂની લાગી, નાચે નારી છંદે ૨; 
વહાલા કેરું વદન નેહાલી, ઉલટ વાધેયો અગે રે. 
જણી ઝડ લાગી ઉપરથી, ખીચ ખીચ વીજ ઝબૂકે ૨; 
ઉલટયો અંખર ગાજી રહેતાં, મોર મધુરા ટહકે રે. 
સન્‍્ઝુખ આવી શ્યામા સર્વે, કરી ઝુસ્ુમના હાાર-૨; 
જીવનને કઠે આરોપી, કરે નેણુના માર રે. 
શામલિચો ને શશીવદની તે, નેેડજ મળ્યાં રાજે રે; 
ઘુમડલી ત્યાં વાદ ચઢીરે, ગાન કરીને ગાજે રે, 
નરસૈંયાની રસના રુડી, ગોવિંદના ગુણુ ગાયે ૨; 
ઝુષ્ણુ લીલામાં લોભી ૨હ્યો રે, જેતાં તૃત ન થાયે રે. 


“ભેટ્ટ જણાવી રે,”  પા૦ “ડલાહલ.” 


ક 


જહ 


હીંડાલાનાં પદ. 


પદ ૨૫ સું-રાગ ગોડી? 
ધન ધન રે ગોકુળની નારી, ધન ધન જીવન ન્ેતી ર; 
ધન,ધન રે હોંડોલે આવી, હરી સંગે હીંચંતી ૨. 
ધન ધન રે વન્‍્દ્રાવન ફુલ્યું સજની, ધનતે અખલા ખાલી રે; 
ધન ધન (ધન) કેકીલા બોલે, ધન વાહે વેણુ રસાલી ૨, 
ધન ધન વક્ત વાજે ત્યાં, ઝાંઝર નેપૂર નાદે ર૨; 
ધન ધન રે આનંદી અખલા, ઘુમણુ *ઘાલે વાદે રે. 
ધન ધન રે જુમનાં જળ ઉલટ્યું, ત્રિવિધ પવન ત્યાં વાહેરે; 
કુસુમે વધાવે લતા સમીપે, પ્રેમલ પૂરણુ થાયે રે. 
ધન ધન રે નવઅએઝુરતણી, શૈભા કહી નવ જાયે ર; 
જેલ કરંતી કહાનજીશું, તારુણી તૃત ન થાચે ૨ર. 
સુરીનર ઉપર ઝુસ્ુમે વધાવે, બોલે જેજેકાર ૨; 
નર્સૈંચે। ત્યાં નેણુ સફલ કરી, નીરખે કામા કુષ્ણુ વેહાર રે. 

પદ ૨૬ સું-રાગ ગેડી? 
હીંડાલે રંગ રાતી શ્યામા, બાહુડલી કંઠ વિલાગી રે; 
જમ જંમ ઘુમણુ ઘાલે સઘળી, ઉરથી ન થાએ અલગી રે. 
નિલાસ્બર પિતાસ્બર સજીયાં, વનિતા ને વનમાળી રે; 
ઉલટી અખળા કહ્યું ન માને; હસી હુસ્રી કર દે તાળી ર્‌. 
માતુની મોદે ભરાણી મનમાં; હસી બાલે બળવંત ખાળીરે; 
કહા તો હીંડોલો રાખીએ વહાલા, કહેતી વદન નેહાાળી રે. 
મગન થયાં મહાલે જુવતી જત, પ્રેમવચન સુખ ભાખીરે; 
“વહાલી વહાલે કરે રે વારણા, હીંડોલેો જમ તમ રાખી રે. 
ચમકતી ચતુરા આવીને નેૅહે, વહાાલાને વાય કરતી રે; 
એક આવીને શ્રમ જળ લેોહે, સ્રુખ મરકલડો કરતીરે. 
પુરણુ પ્રીતે પામી પ્રેમદા, મોહુનસુ રહી લેાભી રે; 
નરસેંયાને ક્રીધો જુતારથ, મુષ્ણુ લીલા સુખ શેભી રે, 

પદ ૨૭ સું-રાગ ગેડી, 

શામલીયો ને શ્યામા સોહે, હોંડોલે હીંચતી ર; 
યાદશ ચતુરા ચમર કરતી, મહારસ માંહે મહાલતી રે. 


કજ 


૪૪૯ 


૪૫૦ 


નરાસહ સેહેતા ફુત 


એક આવી ભાામણુડાં લેતી, ભામની ભાવ જણાવવી રે; 
એક આવીને શાસલિયાને, નાના ઝુસુસે વધાવતી રે. 
એક આવી સુંદિર્વરનું, વદન નેહાલી રહેતી ૨; 
એક આવી આલિંગન લેતી, એક ખીડાં આપેતી રે. 
એક આવીને ચુવા ચંદન, ચરચે વહાલા અંગે 
એક આવીને સખલી શ્યામા, ઘુમણુ જાલે રંગે 
જુવતી જુથ ' મલીને આગળ, નાચે ને વળી ગાચે 
સુખસાગરમાં જીલે ગોપી, મોહન મહારસ પાચે 
કુષ્ણુ જુપા ક્ટ પ્ુલી અંગે, નરસૈંચો તેણી વાર 
પ્રાણુનાથની લીલા ન્નેતાં, ન રહુ કાંઈ વિકાર રે, 


પદ ૨૮ સું-રાગ ગેડીને હીંડોાલે।. 


શામલીયાસું નેહુ ઝડ લાગી, કુલ્યાં ગોપી અંગે રે; 
શશીવદની ને સુંદિરવર તે, શોભતાં બેઉ સંગે રૈ. 
પિતાસ્ખર પહેર્યું પાતલીચે, નિલાસ્ખર તન ગોપી ર; 
શ્યામા શ્રવણુ* ઝાલ ઝખુકે, ઝુડળ દેવ મોરારી રે. 
વનમાળા વહાલા ઉર લટકે, કામની કંઠે હાર ર; 
માંહામાંહે મરકલડો કરતાં, શોભાનેો નહી પાર રૈ. 
કટીમેખલા! કંકણી ખલકે, પરસ્પરહીંચતાં ધૂન થાયે ર; 
મધુરે નાદે ગોપી ગાચે, વહાલે વાંસલડી વાહે રે. 
ગગન ઘટા ને ઝરમર ઝીણી, ઉલટો અંખર ગાજે ર] 
ઘુમડલી ઘાલંતી અલવે, નેષુરની પ્રૂન વાજે રે, 
મુસુમે વધાવે સુરીનર હરખે, દેવ ડુંદુંભી થાચે ર; 
નરસૈંચો ત્યાં નરભે થઇને, કૃષ્સુતણા। ગુણુ ગાચે રે. 


પદ ર૯ સું-રાગ ગેોડીને હીંડોાલે!* 


મુષ્ણુ કામની મહારસ ઝીલે, હીંડોલે હીંચતા ૨; 
ગાથે ગોપી આનંદ વાધ્યેષ, શામલિચે। ઉર ધરતા રે. 


ન 


*? ૪૪ 


૮ 


ક 
છ 


ટ 


નન 


* કાને. 1 કદોરો. ડ પા૦ “ઉલટે અખલા ગાનેરે.” 


હીંડોલાનાં પદ. ૪પ૧ૃ 


સન્‍્સુખ શ્યામા સાન કરીને, મરકલડે સુખ જયે રે; 
શેભાસ્રાગર સુંદિરવર તાંહાં, માનુનીચા મન સોહે રે. ૨ 
ઉલટ* અંગે નદકુવર નેહાલી, હીંડોલે રંગ વાધે ૨; 

ઉલટી અખલા ઘુમણુ ઘાલે, વહાલાને વશ ક્રીધો ર, ૩ 
નાના વિધનાં કુસુમ અનેોપમ, કામા કરતી હાર ર;* 

ક હ કે 

અળવેસું આવીને ઘાલે, કંઠે પ્રાણાધાર રૈ. ૪ 
તાલ પખાજ વેણા ને મહુયર,] મધ્યે વાંસલેડી વાહે ૨; 

નાચે નારી નેણુ નચાવી, મધુરું મધુરું ગાયે રે.] પ 
નાવે ધ્યાન ધરતાં સ્ુનિજન, તે તારુણી રંગ રાતો ૨; 
નરસૈંથો તાંહાં નીરખી નીરખી, હુરિલીલા રસ માતો રે, ૬ 


પદ ૩૦ સું-રાગ ગેપ્ડી* 
આવી ૨ રુતુ રંગ રમવાની, હંડોલે હીંચતાં ૨; 
નંદયુવરને ભુજ બલે ભીડી, કરશું મનનાં ગમતાં ર. ૧ 
મણિમય ઝલકે હીંડોલે,, ત્યાં સુંદિરવર રાજે ૨; 
ઘુમણી ઘાલે સન્સુખ ઉભી, ગર્વ ભરી અતિ ગાજે રે. . ૨ 
ઝરમર ઝરમર ઉપર વરસે મેહુલો મોરલે ટહુકે ૨; 
નારી નાદે નાચંતાં, પાચે ઘુઘરી ઘમકે ર, ૩ 
શામલીયેો ને શશિવદ્ની, તે શણુગારે શોભંતી ર; 
નિલાસ્ખર પિતાંબરપલવટડી, માંહે માંહે મા'લંતી ર, ૪ 
જુંમનાં તીરે લહેર સમીરે, ફેલ કરે જુષ્મુ કામા રે; 
ભણું નરસૈંથો લીલા નનેતાં, આનંદ વાધ્યો મતમાં રે. પ 


પદ ૩૬ સું-રાગ ગેડી, 


આનંદ વાધ્યો અબલા અગે, જે વહાલે વશ થાયે રે; 
પ્રેમ ધરો પાતલીયાતે, રોઝવૉએ રસ માંહે રે. ૧ 
હોંડોલે હીંચાલી હુરખે, કરી સન્‍્સુખની સાન રે; 
મગન થઈને મડૂરસ માંહે, કરો મધુરાં ગાન રે, ૨ 


દાદરા તારરાટાટાટ002-. 2000 





* પામ “કરતી કામા જેડાર રે.” 1 પામ “મધુકર” ડ3 પામ “ગરવે સાદે ગાયેરે,” 





નરાસહે સેહેતા શૃત 


વહાલ ધરીને વહાલા કેરુ, વદન નેહાળી રહીએ રે; 
મરકલડો* કરી મોહુન માથે,! ચાલે ચમ્મર કરીએ રે. ૩ 
નાના* વિધનાં કુસુમ લઈને, કરીને] સુંદર હાર ર; 
વહાલા કંઠે દોડી ધાલે, ઉલટ અંગ અપારરે. ૪ 
ચુવા ચંદન ચરચી અંગે, વહાલે ઉરપર લીજે ર; 
ભણે નરસૈયો ભાવ ધરીને, કેલ મુષ્ણુસું કીજે રે. પ 


પદ ૩૨ સું-રાગ ગોડી? 


ધન ધન શામ(ઈલેયો ને શ્યામા, હીંચતાં મન હીસે રે; 
ધન ધન ૨ સુંદિરવર શોભા, હીંડોલાની દીસે રે, ૧ 
ઘેર ધેરથી સવે સુંદરી, મંગલ ગાતી આવી રે; 
એક ઝુકતા એક ઝુસ્રુમે વધાવે, વડાલાને મન ભાવી રે. ૨ 
નાના વિધનાં અંખર અંગે, શેભીતો શણુગાર રે; * 
કાંબી કડલાં ઝાંઝર ઝમકે, કર કંકણી ઝણુકાર ર. ૩ 
માનુની મહાલે ઘુમણી ઘાલે, હૈયે હુરખ અપાર રે; 
નંદગુવરનું વદન નેહાલી, કરે નેણાનેો માર રે. ૪ 
નાચે ગાયે છંદે છંદે, વેણા મહુયર વાચે રે; 
ત્રટ જીમના સરોવરની છાયા, મેઘ ઘટા ઘન થાયે રે. પ 
ખ્રછ્માનંદ્ઠન જાણે જેહુને, તે અખલા ઉર આણે રે; 
ભણે નરસેંચો પૂરણુ લીલા, પૃષ્ણુ કામની માણે ર. ૬ 


પદ ૩૩-સું રાગ સોરઠને હીંડાલે।. 


સજની સમે તો વાંસલડીવાળો, રાધા ગોરીને કાનડ કાળો; 

એને નયન ભરી ન્યાળા, શૈભે સ્પે ઘણું રહિયાળો. સ૦ ટેક. 
લપટાઈને અખળા અંગે, મન માન્યું મોહુન રમે રંગે; 

ભુજમાં ભીડી ભામની વાહુલે, બીજી સખીએ।  ઘુમડલી ઘાલે. સ૦ 
લીલાં પીળાં તે પટકૂળ ઝળકે, સુખ જેઇમોાહુન મન મલકે; 


સોહિયે કર રાખડલીની જ્યેાતે, ફરકે ફૂમતડાંનાં મોતી. સ૦ 


ાકાદાદાદોરાર ટટાર 0000002002 સ પ 











થતાઆજનનક-ન--૦-૦-૦-.----૦.--મ૧૦૪૦ #-ઝ૦ તમઇન ડામ ક.૦૦-ન૦૦૦૦૦૯૦૦૦૦૦---૦૦૦૦, 


* મંદ હાસ્ય. 1 પ૦ “સાથે.” ડૂ પા૦ “કરીએ.” , 


હીંડોલાનાં પદ. ૪૫૩ 


નૌતમરૂપ છે દીસે નંદુમાર,* પ્રેમના તે પ્રાણાધાર; 
એની દૃછિ તે મોહુનવેલી, પ્રેમે વાધી તાંહાં રંગની રેલી.[ સ૦ 
વૃંદાવન*ફૂલ્યું તાંહાં અપરમપાર, વ્યાં તો પ્રસર્યો પ્રેસ રસાળ; 
વળી ત્રિવિધિ પવન તાંઢાં વાય, છંદે નાચે ગોવિંદ ગુણુ ગાય. સ૦ 
ઘુઘરડી તે ઘમકે પાય, માનુની નેપૂર નાદે સોહાય; 
ગોપી ગાય મધુરા ગાન, કરે નયન નયનસું સાન. સ૦ 
કંઠે બાંય પરસ્પર ઘાલે, સુખસાગરમાં શ્યામ શ્યામા માઃલે; 
તે તો શેભભા વર્ણી ન જાય, વશ કીધા છે જાદવરાય. સ૦ 
મુષ્ણુ કામનીએ ઉરપર લીધો, પ્રેમ અપાર અબળાએ પીધો; ર 
નરસૈયાના મનોરથ સીધો, લીલા જેઈ કુતારથ કીધો. સ૦ 


પદ ૩૪ સું-રાગ કાલેર્‌ાને હીંડાલે।* 


પરમ્‌ ચતુર ઝુલે નાથ મારો, શ્યામ શ્યામાની સંગ ૨;$ 
શી વણેવું અંગોઅંગ શોભા, વારું કોટિ અનંગ રે. પરમ* 
શ્રાવણુ માસ સદા સુખકારી, ઝરમર વરસે મેહઢુ રે; 
દાદુર મોર ખષૈયા બાલે, તંમ તંમ ઉપજે નેહુ રે. પરમ. 
આજ સખી મેં અદ્ભૂત રીડ, હીંચંતાં હરિ હુસિચો રે; 
સામા સામી ટણ કરીને, નયન નચાવે ૨સિયથો રે. પરમ. 
શ્યામ સુભગ] ને રાધા ગોરી, સુવણુ હીંડોળે ઝૂલે ૨; 
જંમ જંમ હીંડોળે ઝુલાવે સજની, તંમ તંમ નરસૈંચો ફૂલેરે. પરમ. 


પદ ૩૫ સું-રાગ ધનાશ્રીનો હીંડોલે!* 


ઝાંઝર ઝમકે ને ઝૂલે હીંડોળે, શ્યામસુંદરને સખી વાયુ ઢોળે; ઝાંઝર, 
દામની દમકે ને ગગનમાં ગાજે, ભ્રઝુટી ધનુષ્યપર શૈ।ભા ખિરાજે. ઝાંઝર. 
લીલાંખર પીલાંબર સોહિયે, નરખી હરખી માનની મન સ્હિયે; ઝાંઝર. 
નેત્રાંબુજ૧ નાશા કીર$ જેવી, છે દશનન-પંક્તિ દાડિમખીજ તેવી. ઝાંઝર. 
આસઅ્રકાતળીશા** અધર સોહુંતા, લાલ ગાલ સ્રોના મન સૈહુતા; ઝાંઝર. 


* પા૦ “એવા દીસે તાંહાં નંદકુમાર.” ' 1 પ૦ “તાંહી રંગડ રેલી.” નું હાથ. 
$ં પાન “શ્રી સ્વામીનીજની સંગરે.” | ભાગ્યવત. 1૧ કમળ નેવાં નેત્ર. જું પોષટ 


જેવું નાક, 4 દાંત. $** પા૦ “આમ્રકળીસું.” 


નર્રાસહે મેહેતા જુત 


બ્રહ્માદિકેરુપ જેઈ ધન ધન કેહતા, સુનિચે ન દીર્ટુ રૂપ ધુસ્રપાને રેહુતા. ઝાં. 
એએ રુપ નહિ દ્વાપર નહીં ત્રેતા, એ રૂપ નિત્ય જુવે નરસૈમેહુતા. ઝાંઝર. 
પદ ૩૬ સું-૨ગ કાલેરાનેો હીંડોલે।* 
હીંચારે હીંચા મારા વાહાાલા, હીંચતાનો રંગ લાગ્યોરે; 
શ્યામા સામી શામળિયા સાથે, લજ્જાને! ભય ભાગ્યો ૨. હીંચો. 
સુંદરરાય સદા સુખકારી, પ્રોતે પ્રેસ રસ વાધ્યેો ૨; 
લાહુવો લીધો અંગ સમાગમ, મન વાંછિતવર લાધ્યો રે. હીંચે. 
ગામુળરાય હીંડે[લેરે ઝૂલે, ઝૂલી મદમદ માણ્યો રે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી ભલે મળિયો,જેણે ગાોપ્યાચો* પાલવ તાણયોરે. હીંચે. 
પદ 3૭ સું-રાગ બિહાગડાને હીંડાલે।* 
રંગ રસિયા રંગમાં ટલે છે, બેઉ રસિચે રસિયાં ઝૂલે છે, 
ઝૂલે છે મન કૂલે છે, રસિચે રસિયા ઝૂલે છે; બેઉ, ટેક. 
એક એકની સુંદરતા નઈ, પેલા દુર્જનનાં મન ટૂલે છે; બેઉ. 
રસની વાત પરસ્પર બેઉને, મરકડલે મન ફૂલે છે; બેઉ. 
ચંપકવર્ણાં ચીરજ પેહુર્યો, વળી નવ સસ1 ભારે મૂળે છે; બેઉ. 
રાધા રુપે ન સાવિત્રી ન પાર્વતી, પણુ એ લક્ષ્મી તૂલે છે; બેઉ. 
હીમથી શીતળ હુરિથી શીતળ, એવી (શ) જઝુનાની ધ્રૂળે છે; બેઉ. 
ભણે નરચૈંચા સુરીનર બ્રહ્મા, શંકર નઇ નઈ ફૂલે છે; બેઉ. 
પદ ૩૮ સું-રાગ મેવાડાને હીંડોલે!* 
અદ્‌ભૂત શેભભા રે, હુરિના હીંડોલાની રે, શેષે વરણી ન જાય; 
વિશ્કમૌએ રે, રચીને આરેોપિચો। રેં ઝુજ ભવનની માંય. અ. 
ભારે અતિ દાંડી રે, હેમ જડાવની રે, નંગ છત્ર ઝગમગ જ્યોત; 
રાધા ને માધવ રે, હીંચે રસ ભરાં રે, રવિ શશિ કોટિ ઉઘ્યોત.$ અ. 
કુમચીને વાળે રે, સખી સાહેલડીરે, પ્રેમે પ્રકૂલિત ગોપાંગ; 
સ્વપ્ને ન આવે રે, નેગી સુનિ જેહુને રે, તેનો હું પામીછું સંગ. અ. 
મેઘની ઘટારે, ગગનમાં શેભતીરે, બીચ બીચ ચમકે ખણુખણુ વિજ; 
ભણે નરસેચો રે, હીંડોલેો અભિનવોર્ડ રે, ઝ્લાવે ગોઝુલવાસી બ્રિજ. અન 


ન- ------“*.9૦-ત૯૪૨૦૦.૮૦૦ન્લાન:ન૦૦-૦-૦૯૦ -મ૪૦તા૦નજલાતશનનાનનનયાતનાવણાનત,, 








* પાન “સ્રીઓનોા.” 1 નવ ને સાત સોલ શણુગાર. ,ર પ્રકાર. ડ$ નવો. 


હીડોલાનાં પદ. ૪૫૫ 


પદ ૩૯ સું* 

ગાચે રે માનુની મદ્ટમાતી, ધન ધન ઘુમણુ ઘાલે રે; 
શ્યામી સર્વે જય જય જય જય, સુખથી પ્રેમે બાલે ૨, ૧ 
સુક્તા થાળ વધાવી ઉપર, આરતી અગુવાએ રે ર 
પેર પેરનાં પકવાન પૂરણુ રસ, ધસમસતાં લઈ જાએ રે. ૨ 
સુંદર ખીડાં પાન તણાં લઈ; વહાલા આગળ મહેલે રે; 
હોંચાળે મારા પ્રાણુજીવનને, મળી સહું ટોળે ટોળે ર ૩ 
સુર અતરીખે રહી કુસુમ વધાવે, ધન મ વૃજનારી ર; 

ધર ગંધ્યાં* ન આવેસ્વપ્ને, તે સહારા ઉરપે ધાઈ રે. ૪ 
ધન લીલા એ હુરિ તણી, કે એ ભેટ આવે રે; 

ભણે નરસૈંચો કુષ્ણુ વિના, તેને ખીનને કોઈ ન ભાવે ર. પ 

ી પદ ૪૦ સે? 

આ ન્ેરે આ રંભા તે. રંગે, તારુણી તાલી દેતી ર; 
શામલિયાના સંગમાં શ્યામા, સુખ મરકેલડો કરતી રે, ૧ 
ઉલટે વહાલે વેણુ વગાડે, ઉલટ્ટે અખલા ગાચે ર; 

તાલ પખાજ ને વેણુ! મહુયર;, નેપૂરની ધૂની થાયે રે. ૨ 
ચોદશ ચતુરા કરે કરંતા, હીંડેલે રસ વાધે રે; 
નરમલ નેણુ કટાક્ષે કરીને, નિરખીને રસ પીધો રે. ૩ 
કંઠે ક્હાનજી કર કામની હોંચૅતાં રહી ભીડી ર્‌; 

ગારું અંગ ઉઘાડું દીસે, ઝલકે રાખડી રષ્ડી ર, ૪ 
જે જાણેનહીં મેહેલું મારા વહાલા; તો ફેરી અંગ સંભાળું રે;* 
નરસૈંયાચા સ્વામી જેમ જેમ રીઝે, તેમ તેમ રેગે મહપ્લું ૨. પ 

પદ ૪૬ સું-રાગ કેદારે!# 

હીંડોલે હીંચંતાં વડાલા સંગે, શ્યામા સોણહેૅતી ર; 
નિલામ્બર પિતાસ્ખર ઝલકે, ધન દામની જેતી રે, ૧ 
ઘુધરડી ઘમકે રે ઘુમણુ, ધાલે ગવ ઘહેલી રે; 
ચતરપણેરે ચિત્ત ચલાવે, નેણે નેણુ રહે સૈલી રે. ૨ 


નનાળાતમાતકવશુઅનાઇ-૦૨૦૦૦-મના-...અ.૦૦૦ત૦, સનમાન, કાટારનત,--૦૦ાનડમ૦ નાના લાભિઇઅઆળનાતાતવાનકમનારનાજાવ્ણ દુકનશનકજા-ન--૦૦--૦૦૦૦-૦૦૦૦૦૦-૦૦૦૦--૨૦૦--૦--૦-૦૬૦મ૦૦૧૦૦૦-૦૦૦૯.---૦--૨-૦૦તમા-યઇનતાનયાાન બનનાર ર૫... ગમ-...૩.-૦૦૪*તન્‍નય:૦.૦૧ત૯નક માલના. પાકક... વડ નભ-૦નન્‍ઝ-બનનકનનનજાતુગયનનન--લદામહડ-૩૦૦,૯ 


૪૫૬ 


નર્રાસહુ સેહેતા રુત 


ઉરગર ચાલી કશણુ કસ્યાં રે, ચુડીલીનો ચટકે ર; 
સન્ઝુખ થઇને હીંચાલતાં, વાગે વીંછીડાનો રણુકે ૨. 
મદમાતી ગાતી રંગે રામા, ઝાંઝર ઝમકે ઝમલાં ૨; 


ઝે 


ભણે નરસૈયો અંગાઅંગે કુલ્યો, નિરખી નાથ નારી સખલા રે. ૪ 


પદ ૪૨ સું-રાગ કેદારો. 
હીંડોલે હેલવે* તો શ્યામાને સંગ શામલિયો સોહોતે રે, 
અધુર્‌ અસ્રત રૈસ પીતાં પ્રીતે, આલિંગન લે અખલા ર; 
ઉરપર રાખીને હીંચેરે હરખે, મન ગમતી માણેરેસખબલા રે. 
ઝાંઝર ઝમકે ધુઘરડી ઘમકે, હીંડોલે રસ વાધો ર; 
અતિ ખલીચે। છે શામલિયો,, તે વનિતાએ વશ ડીધે રે. 
ભર નેખનમાં ઘુમડલી ઘાલે, મહાલે માતી નાર રે; 
ભણે નરસૈંચા શે।!ભા શી કહું, એની ધન લીલા અપાર રે. 


પદ ૪૩ સું, ી 


ર 


રણી રંગભર રમતાં શ્યામા, શામલિયે। હીંડોલે હીંચંતાં રે. 


દીવડીયા અજવાળ્યા પ્રેમે, પ્રગટે નત અપાર ૨; 


“પ્રીતે પરસ્પર ઉર લપટાણા, નારી નંદઝુમાર રે. 


ઉલટી અખલા ઘુમણુ ઘાલે, હાસ્ય કરી દે તાળી રે; 
સુખની સીમા કહી નવ જાયે, ધન આ ન્નેડું નિહાલી રે. 
મદ ભરાણી નાચે છંદે, મધુરું મધુરું ગાચે રે; 
તાલ પખાજ ને તાલી ૨ વાજે, નેપૂર ઘમકે પાચે ૨. 
પ્રેમે પ્રેમદા વાહી કરીને, મરકંલડે શું જુએ રે; 
હીંડોલે રંગ વાધે સખલે, તેમ તારુણી મન મોહે રે. 
ધન ધન ન્નેબન જીવતી કેરું, માણું સોહુન સંગે રે; 
વશ ક્રીધો વહાલે ભાવ ધરીને, ભીડ્યો ભડ અંગાઅગે રે. 
સન્સુખ થઇને શામલિયો, એક એકને ઉર મલિયો ર; 
પુયો મનોરથ માનુની કેરા, અઢળક અમીરસ ઢળીયે રે, 
ધન વદ્રાવન ધન.જુમના ત્રટ, ધન અખલા અવતાર રે; 


7 


નરસૈચે। ત્યાં નયણે નીરખે, કામા મૃષ્ણુ વેહાર રૈ. 
%* હલાવે. 


હ 


ટેક. 


૧ 


ધઃ 


દખ 
યો 


રેણીન૦ ૧ 
રેણી૦ ૨ 
રેણી૦ ૩ 
રીજી૦ ૪ 
રેણી9 પ 
રીણી૦ ડ્‌ 
રેણીન૦ ૭ 


હીંડોલાનાં પદ. ૪૫૭ 


પદ ૪૪ સું? 
હીંડોલેો રહિયાળા હીંચે, શ્યામ ને શ્યામલિચેો। રે. ટેક૦ 
ચુવા યેદન હાર પુસુમના, કંઠે પરસ્પર સોહે ૨; 
કાને ઝુડલ ઝાલ ઝખુકે, દરપણુ લઈ લઈ જુચે રે. હીં ૧ 
શ્યામલડી આગળ આવી નાચે રંગે, વાજાં વિધવિધ વાજેરે; 
ઝાંઝર નેપૂર કર્કયીની ધુની, થઈ થઈ થઈ કરી ગાજે રે. હીંન્‍ ૨ 
આલાપીને ગાચે ગમતાં, આનંદ્ટ અંગ ન માચે ૨; 
રીઝી રીઝી શામલિયેો,, વાંસલડી તેમ વાહે ર. હં૦ ૩ 
આગળ એક પાછળ છે ગોપી, હીંડોલેો ઉલષે હીંચોલે રે; 
સુરત સમાગમ જીવન જુવતી, મહારસ માંહે ડોલે ર. હીં૦ ૪ 
નિલાસ્ખર પિતાસ્બર એપે, કંઠે વિલાગી કામા રે; 
અધુર સુધારસ પીતાં પીતાં, રંગમાં રમતી રામા રે. હીં૦ પ૫ 
ઉરસ્નુ ઉર નયણે નયણાં, પ્રગટો પ્રેસ અપાર ર; 
સરવશ સોપ્યું શામલિયાને, ધન ધન કરતાં વેહાર રે. હીંત ૬ 
હાસ્ય કરી તાલી તાંહાં દેતાં, સુખ ભરીયા તબોલ રે; 
યુષ્ણુ લીલા રસ પાન કરોને, નરસૈચો કરેરે કલોલ રે,*. હીં૦ ૭ 
પદ ૪૫ સું? 
હીંડોલે રંગ વાદ્યો, શામલિયો સંગમ સાદ્યો ર. ટેકન 
હીંચતાં હીંચતાં કુલી* રહ્યા રે, મધુરું મધુરું ગાચે રે; 
આગળ પાછળ ત્રંદ વનિતાનાં, વહાલે વેણા વાહે રે. હીં૦ ૧ 
ઘુમણુ ઘાલે રસ ભરી રે, દીપકને અજવાળે રે; 
મઝન થયાં માનુની મોહુન, રસ ચઢી બેહુ માલે રે. હીંત ૨ 
હુંસતણી ગજગમની ગોરો, આવીને હોલે વાચે ૨; 
શ્રમૂજલ બિક ગલછલ ઝલકે1 ને શોભા કહી નવ જાચે રે. હીં૦ ૩ 
ભાવ ધરોને ભ્રુજબલ ભીડે, કરે અધુર રસ પાન ર; 
વિહુવલ થઈને કંઠે વિલાગી, કામની ને વળી કહાન રે. હીં૦ ૪ 
ધન ધન લીલા મૃષ્ણુ તણી રૈ, માણે વૃજની નાર રે; 
કરુણા કીધી નરસૈંયાને, ભાવે પૃષ્ણુ વેહાર રે, હીં૦ પ 


* પાટ “ટલી.” દ અસ્પટ છે. ડિ 


* ચન્દ્ર. 1 પાસે-મ્હોડા આગળ. 4 ચન્દ્ર, 





-ઝઈ્ઝલઝ્ડ#નન- 


પદ ૧ છું-રાગ કેદારો ચરચરી. 
નંદનું આંગણું પરમન રળીયામણું, સદાએ સોહામણું કૃષ્ણે કીધું; 
માને વેષુઠેં કૈલાસ ખ્રહ્માસદન, ઈંદ્રઆસનથી અધીક સીધું. નંદનું, 
સકળ તીરથ વસે વાસ જહાં વિઠુલે, ઈશ અજ ધૈદ્ર ને દેવ સઘળા; 
ભડ્ત વિણુ ભૂદરો વશ કેને નહિ, એકથી એક અધિક સખળા. નંદનું. 
માત ઉભાં રહે નાથશું નયણુ હુસે, ભક્ત વહાલા વસે પ્રેમ પ્રીતે; 
નર્સૈંયાચો સ્વામી નંદને આંગણે, ખાળલીલા રચી એણા।ં રીતે. નંદનું. 
પદ ૨ જૉ. 
આવડી રાઢ શી વિઠ્ઠલા તુજને, ગગનથી ઇંડુ કમ આપું આણી; 
કુવર કાંઈ નવ લહે,વાત અભિનવી કહે, નોહે કોય ટોપરું ગોળ ધાણી. આવડી. 
આંખે આંસુ ઢળે, ઈઇંદુ* દેખી ચળે, ટળવળે માતા ને માન માગે; 
રહે રહે રોતો, શું ૨ે નતો ઘણું, રમવા રમકડાં છે રે બાહુ આગે.1 આવડી. 
ઇંદુ થયે! અસ્ત ને રહે નહીં રાખતાં, દધીસુત] પ્રગટ કરી આણે આપે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી માખણે ભોલવ્યો, સકળ વેભવતણ્‌। બંધ કાપે. આવડી. 
પદ ૩ જીું-રાગ કાલેરો. 
માતા આગળી સોહન નાચે, આંગલીએ હુરી વલગ્યે ર; 
વદન સકેમળ નીરખે જતુની, ક્ષણુ નવ મે'લે અલગા રે, માતા. 
મૅદીરમાંથી મોદદીક લાવી, માતા સુખ સેલંતી રે; 
નાસી જાખએે આઘો આવે, વાહી વાત કરંતી રે. માતા. 
એમ કરી જુવતી.જન આવ્યાં, રાવ જુવરની કરવા ૨; 
નરસયાચો સ્વામી નયન નચાવે, માનનીનાં મન હુરવા રે, માતા. 


આભાર, તમાળનાામારરાબાઇસતસાતાાદતણ, -ામાાન-ત૦૦ાાઇાવાસતરામરવાાક,કાણાસ#- હ. તળાનશ૦૦૯૦૦ા૦ડલ૯૧૦૦૦૧૪-૦--તાઇ--૦૦૪ “૬૪૦૬ના ત૬.-૦૯૦મ૦ા૬૦હતસકા૦મઝાનમ._ 


આળલ્ીલા. ૪૫૯ 


પદ ૪ શું? 
આંગણુડામાં રમતો સૈહુન, માતા રહી સુખ જેએ ૨; 
સીટલડી% માંડીને મોહન, ' જુવતીનાં મન સોહે ૨, આંગણુ. 
ઘુધરડી ધમકંતી1 પાએ, કટી કીકાણી ધૂન થાએ ર; 
તેવતેવડી ટોળી શે(ભંતી, માતા મોદ ન માએ રે. આંગણુ. 
ભામણુડાં લં ભરે ગોપી, તે તો કેો।બએે ન જાણે ૨; 
નરસૈયાચા સ્વામીની લીલા, જે જાણે તલે માને રે, આંગણુ. 
પદ પં સું* 
માને માતુની રાવ કરંતાં, નયને નયનાં શૈલાવી ર; 
અંગોઅંગે આનંદ વાધ્યો, ભામિની ભાવે ભાવી રે. માને. 
કંદ્રપર્ડ્‌ કોટી| સરીખો સુંદીર, સનસુખ સાન કરતો ર; 
માતા જાણે મહારી આગળ, મારો મોહુન રમતો ૨. માને. 
શામ સઘળી શામલીઆનું, વદન નીહાળી રહેતી રે; 
ભણે નરસૈંચો હરનીશ ગોપી, ગોવિંદના ગુણુ ગાતી રે. માને. 
પદ ૬ ડુંન 
ગાએ ગોપી ગોવિંદના ગુણ, ઉલટ અંગ ન માએ ર્‌; 
રાવ મશે તે શામળીઆનું, સુખડું જેવા જાએ ૨. ગાએ. 
ફુધ દહી આગળ ડરી રાખે, માંખણુ સાકર માંહે ૨; 
ઘરનાં દવાર ઉઘાડાં સુકે, ને આવે તો ખાએ રે. ગાએ. 
ધન ધન ગોકુળ ધન ધન ગોપી, કૃષ્ણુના ચુણુ ભાવે ર; 
નિશ દિન પ્યાન ધરે મન હેરીનું, ઈમ જાણે ઘેર આવે રે. ગાએ. 
જેનું ધ્યાન ધરે મહા સ્રુનીજન, તે સ્વપને ના દેખે ર; 
તે શામલીએઓ પ્રગટ થઈને, પ્રેમદા પ્રેમે પેખે રે. ગાએ. 
યજ્ઞ કેરે ત્યાંહાં પ્રગટ ન થાએ, તે ગોપીના ઘર માંહે રે; 
ભણે નરસૈંચો ગોરસ ગમતું, માંખણુ ચારી ખાએ રે, ગાએ. 
પદ ૭ સેં. 
જુએ રે આ ખાળકૅની ગતી, આંગણુડામાં રમતે રે; 
માતા આગળ બોલી ન જાણે, તે માનુનીનાં મન હુરતો રે. જુએ. 


કત ગથબ-કન-૦ત--બશભ્નાઇનાસતજશ---૭૦.--૦-...૦.નસાભાતર 


* એકી નજરે-ટગર ટાર. 1 મૂળ પાઠ. “લટકતી.” 1 આનંદ. $ કામદેવ. | કરોડો, 














* પાન “સાંખણ્‌ દોહી નચાવેરે.” હ 


નરાસહુ શૈહેતા જુત 


ધન ધન માતા જશેોમતી, એઈગે આવંતો ૨; 
ખ્રહ્માદિક જેને! ભેદ ન જાણે, તે ભામિની મન ભાવંતો ૨. જુએ. 
વાછલડાનું પુછ ગ્રહીને, ઉટી ઉભો થાશે ર; 
ભણે નરસૈંયો ધત એ ગોપી, ભીડે હૃદિયા માંહે રે. જીએ. 
પદ ૮ સું* 
ભીડે ભામિની ભામણાં લેઈ લેઈ, માંખણ્‌'માંહી નચાવે રે;* 
ખ્રહ્માદિકને નીંગમ નીરંતર, તેને સમીપે ન આવે રે, ભીડે. 
આગળ આવ્યે નંદકુવર તહીં, પાલવ ગ્રહીને નીહાલે ર; 
જ્રીડા કેલ ક” હુરી સાથે, જેમ જાણે તેમ મહાલે ર્‌ે, ભીડે. 
ગમતું ગોપી કરે ગોવિંદશું, મધુરું મધુરું ગાએ ર; 
નરસૈયાચે। સ્વામી દેવસુનિ દુર્લભ, તે કરમલડો લઈ ખાએરે. ભીડે. 
પદ € સું-રાગ કેદારે 
કામણુગારો ફેમ વીસારું,; જાણું જે અલગી ન થાઉં ર્‌; 
આખો દહાડો કાંઇ કામ ન સૂઝે,વહાલા વીણુ વ્યાઝુલ થાઉંરે. કામણુ. 
મધુરી વેણુ સુણીને શ્રવણે, ભાવતાં ભોજન નિપાઉં ૨; 


" આવે તો આગલ લઇ મેલું, જીવણુ જેતી ન ધરાઉં ર. કામણુ. 


સેજ રચી મહારા શામલીઆને, પ્રેમ ધરી પધરાવું રે; 

નરસેયાચા સ્વામી આગલ ઉભી, સુખમાં ખીડી ધરાવું ર. કામણુ. 
પદ ૬૦ સું-રાગ કેદારે? 

સમઝુમ નાદે નેષુર વાજે, ઝાંઝરના ઝમકાર રે; 

તાલી તાલ મૃદંગ ધૂને નાચે, કટી કોંકણી રણુકાર રે. રુમઝુમ 

એક વેણ્‌ મહુયરે વાહે, કામની કેલ કરતાં ર; 

શીરપર સોહે રાખડલી રે, ઝલકે ભમરી દેતાં રે. રુમઝુમ. 

કાને ઝુડેલ સૂગટે મહામણિ, શેભા કહી મન ના'વે રે; 

ભણે નરસૈંચો આનંદ થચે। અતિ, હુરિ ભામિની ભાવે રે. જુમજીમ. 
પદ ૧૨ સું-રાગ પ્રભાત* 

જરૈોદ્દા તારા. કાનુડાને, સાદ કરીને વાર્‌ ૨; 

આવડી ધુમ મચાવે ત્રજમાં, નહીં કોઈ પુછણુહાર ર. જશોદા. 


કલક સસ -.ન્‍૦ન૦-૦૦-૭૭૦..૭_--૦-રન-ક૧૦૦---અન#-વાનનાજીનનાઝરનતાલ લાનત _.-06:૫૦૦૦૦૦૩#૦ ૯ ૧૦....૦૩૦-૦૦૦૦૦૦૦૦-૦--૦-૦-૧૭-૦૧--૪---૪૦ાન જજ ૦,૦ાન 





0 00008) 


બાછળલીલા. ૪૬૧ 


શાજુ તોડ્યું ગોરસ ઢોળ્યું, ઉઘાડીને બાર રે; 
માંખણુ ખાધું ઢોળી નાંખ્યું, જાન* ફીધું આ વાર રૈ. જરેદા. 
ખાખાંઓળાં કરતો હીંડે, બિહે નહીં લગાર ૨; 
મહી મથવાની] ગોળી કેડી, આ શાં કહિયે લાડ રે. જશોદા. 
વારે વારે કહું છું તમને, હુવે ન રાખું ભાર ર; 
નિત ઉઠિને એમ કચેમ સહિચયે, વશી નગર સૌઝાર રે, જશેદા. 
મારી કાનજી ઘરમાં હુતો, કયારે દીઠો ખ્હાર ૨; 
દહી ટૂધનાં માટ ભર્યાં છે, બીજે ચાખે ન લગાર રે. જશે. 
શાને કાજે મળીને આવી, ટોળી વળી દશ ખાર રે; 
નરસૈંયાના સ્વામી સાચો, નૂડી ત્રજની નાર ૨, જશેદ્ટા. 
પદ ૨૨ સું-રાગ વસંત* 
હુવે ક્યાં જએ શામળીઆ વહાલા, જેર અમારું લીધું; 
નાનકંડી* ગોપીનું ગોરસ, વાટી વાટીને પીધું. હુવે ડયાં. 
નાસંતાં નહિ છૂટે રે, ટૃષ્ટિ થડી નહિ સૂકું; 
ઘેરીને લેઇ હું ઘરમાં ઘાલું, બાંધીને આજ ન મૂકે. હુવે કયાં. 
એશીઆળોા આંગણિએરે ઉભો, અન્યાય થયો અપાર; ' 
ભલે મળ્યો મેહેતા નરસૈંને સ્વામી, ભડ્તતણે દાતાર. હુવે કયાં. 
પદ ૬૩ સુ? 
જ્સોદ્ાાજી જમવાને તેડે, નાચંતા હુરી આવે રે 
બોલે મીઠડા બોલડીઆ ને, અંગો અંગ નચાવે રે. જ્સોદાજી. 
ઝુખની શોભા શી કહું જાણે, પૂનમચંદ ખીરાજે રે; 
નેત્ર કમળના ચાળા જેઈ જેઈ, મન્મથ મનમાં લાજે રે. જસોદાજી. 
અંજન બેઉન્મે નયણે સાર્સાં, ઉર લટકે ગજમોતી ૨; 
તિલકતણ્‌ી રૅખા અતિ સુંદર, માતા હુરખે નેતી રે. જ્સોદટાજી. 
સ્નેહુ જણાવીને સુત્રને માર્યો, આવીને કટે વળગ્યો રે; 
લાડકડો અતિ લાડ કરે છે, ક્ષણું ના મેહેલું અળગા રે. જ્સોદાજી. 
ખોળે બેસાડીને ભોજન કરતાં, મકતા આનંદ પાસી ર; 
ભકડતવશ્છલ ભૃધરજી મળ્યા, મેહેતા નરસૈંયાના સ્વામી રે, જ્સોદાજી. 
*તુક્સાત. 1 વઠ્નોવવાનીટ? 3૨ મ મનન 





૪૨૬૨ 


નરાસહ સેહૅતા જુત 


પદ ૧૪ સું. 
જસોદાજીને ખોળે બેઠા, સુંઠર ત્રજનેો નાથ રે; 
ભોજન કરતાં મેહેતે દીઠા, જેના જુઠંડા હાથ રે. જસોદાજી. 
ભોજન કરી રમવા સંચરચા, જનુનીએ ભીડી ખાથ રે; 
આભ્રણુ સઘળાં એઠાં કીધાં, અંગે વળગ્યો ભાત રે. જ્સોદટાજી. 
સુખ કેરાં મરકલડાં જુવે, ગોપી જનની સાથ રે; 
ભણે નરસૈંચો ઓનંદ વાધ્ચો, ગોવિંદના ગુણુ ગાત રે. જસોદાજી. 
પદ રપ સુ-રાગ માલવ, 
જમો જમો ર૨ નહાના લાડકડા, માતા જસેોદાના બાલકડા; 
રાડ ના છીજે સામળીઆ વહાલા, તારી જનુની કરે કાલાવાલા. ટેડ. 
મધુરો શો કોળીઓ મેહેલે। સ્રુખમાંહી, વા'લા હળવે હળવે લીજેરે; 
કેણ્યાં દ્ધ સાકર સંગાથે, એક એક ઘૂટડે પીજે રે. જમો. 
વેણુ વાગે વહાલાજી તમારી, ખલભદટ્રપે મોટી થાય રે; 
ભક્તશિરોમણી જતુની વહાલાને, એવે એવે વચને વા'ય રે. જસો. 
કોતક ન્નેતાં વ્રજની ગોપી, તન મન ધન ત્યાં વારે રે; 
નરસૈંયાચા સ્વામીનું ઝુખડું, ફરી ફરી જ્સોદા ન્યાળે રે. જમો. 
પદ ૧૬ સું, 
એ પેલો ચાંદલિયો, આઈ સુને રમવાને આલે! 
નક્ષત્ર લાવીને માતા, મારા ગજવામાં ઘાલે. ૧ 
રુવે ને રાતરડો થાએ, ચાંદા સાંસ જૂૃવે; 
માતારે જશોદ્દાજી, હરીનાં આંસુડાં લૂવે. ૨ 
લેકનાં અનેરાં ખાળકં, ઘેલો તું કાં થાએ; 
ચાંદો આકાશે વહાલા, તે કેમ લેવાએ. ૩ 
વાડકામાં પાણી ઘાલી, ચાંદલિયો દાખ્યેા; 
નરસૈંયાના સ્વામી શામળીઓ, રડતો તવ રાખ્યો?' ૪ 
પદ ૧૭ સું. 
માતા ફૂલો અએગે ન માયરે; 
પારણા માંહે સુત્ર પોઢાડી, હરખી દગ, ગાયરે. માતા૦ ૧ 


ખાળલીલા. 


ઘેર ઘેરથી આવી ગોપીજન, સુગતા થાળે વધાયરે; 
સુંદર વદન શેહામણુંરે, તે નતેતાં તૃત ન થાયરે. 
સુરીનર જ્રુનીજન અતિ આનંવે, દેવ ડુંદભી વા'યરે; 
ભણે નરસૈંચો સુખ સાગર ઊલટે, પ્રગટ્યા શ્રીજટુરાયરે. 
પદ ૧૮ સુ? 
ખાળક ખાઢુધા ર) પરવત મૂક પાછો ધરણી; 
કોમળ કર દુખાશે તારો, શી ક્રીધી કરણી. 
ટચી આંગળીએ ત્રસક નાંખરે, બાંહેનથી બળવંત; 
નિજવાસીને કાજે વડાલા, આ શી આવડી ખંત. 
સહુ રહેશે ત્યમ આપણુ રહેશું, કોને કાજે કીજે; 
જોડી માત્ર દધીને કાજે, ગાલ દએ નીત 'ખીને. 
કહુ કુષ્ણુજી સુણ! રૈ માતા, પર ઉપગાશરાં પુન્ય; 
નરસેયાચા સ્વામિની લીલા, માહે નથી કંઈ નુન્ય. 
પદ ૧૯ સું-પ્રભાતિયું-નાગદમન. 
જલકમલ છાંડી જાને બાળા, સ્વામી અમારો જાગરીે; 
જાગશે તને મારશે, મને ખાળહુત્યા લાગશે. 
કહે રે ખાળક તું મારગ ભૂલ્યો, કે તારા વેરીએ વળાવિચે।; 
નિશ્ચય તારો કાળ જ 'ખૂટયો, અહણિંઆં તે શીદ આવિચે. 
નથી નાગણુ ડું મારગ ભૂલ્યો, નથી મારા વેરિએ વળાવિચે।; 
મથુરા નગરીમાં જુગડું રમતાં, નાગનું શીશ હું હારિયે।. 
રંગે રૂડો સ્પે પૂરો, દીસંતો કેડીલેો કોડામણે; 
તારી માતાએ ફેટલા જન્મ્યા, તેમાં તું અળખામણે. 
મારી માતાએ ખહું જન્મ્યા, તેમાં હું નટવર નહાનડો; 
જગાડ તારા નાગને, મારું નામ કૃષ્ણુ કંહાનડો. 
લાખ સવાને મારે હાર આપું, આપું રે તુજને દોરિ્થે।; 
એટલું મારા નાગથી છાનું, આપું તુજને ચોરિચે. 


રું કરું નાગણુ હાર તારે, શું કરું તારે દોરશિયો; 


શાને કાજે નાગણુ તારે, કરવી ઘરમાં ચોરિયે. 
ક 


૪૬૩ 


માતા૦ ૨ 


માતા૦ ૩ 


આળીક, 
આઈીકે. 
બઆઈીક. 


બાળીક. 


જલ. ટેક, 
જલ. 
જલ. 
જલ. 
જલ. 
જલ. 


જલ. 


૪૬૪ નરાસહ સેહેતા કુત 


ચરણુ ચાંપી મૂંછ મરડી, નાગણે નાગ જગાવિચે; 
ઉઠોને બળવંત કેઈ, બારણું બાળક આવિચેો. જલ. 
બેઉ બળિયા બાથે વળગિયા, કૃષ્ણે 'કાલિનાગ નાથિયો; 
સહુસ ફ્રેણા કુંક્વે જ, ગગન ગાજે હાથિયો, જલ. 
નાગણુ સૌ વિલાપ કરે જે, નાગને બહુ દુઃખ આપરે; 
મથુરા નગરીમાં લેઈ જશે, પછી નાગનું શીશ કાપરો. જલ. 
બેઉ કરનનેડીને 'વીનવે, સ્વામી મૂકો અમારા કંથને; 
અસે અપરાધી કાંઈન સમજ્યાં, ન ઓળ'ખ્યા ભગવંતને. જલ. 
થાળ ભરી નાગણી સર્વે, મોતિયે શ્રીકુષ્ણુને વધાવિચે।; 
નરસૈંયાના નાથ પાસેથી, નાગણે નાગ છેોડાવિચો. જલ. 


પદ ર૨૦ સું* 
વાહીને જમાડે, સાતા કુવર* કહાન; 
નાશી જયે આવો આવે શામલેવાનટ , ૧ 
જુવંતી જેતી રે, મોહુન મનમાંહે ભાવે; 
છેડલો સાહીને, માતા આગળ લાવે. ૨ 


માતા જાણે મારે પુત્ર કાંધ ન જાણે; 
ભણે નરસૈંચો ગોપી ઉરસું આણે.1 ૩ 
પદ ૨૨૬ સુ? 
નેણાં દ્દીઠાં મારા નાથતણાં, સુખ દીઠે અમી ઠરે ન 
વદન જેઈ ન્નેઈ નિહાળતાં, સુખની સીમા કહી નવ અડેરે. ૧ 
વહાલો મરકલડા કરી બોલાવે, સ્નેહે સામું નેચે રે 
માનનીયાંચા માન છોડાવે, ભૂતળ એશા ન કેચે સુ ર 
સગુણુ શામળોયેો સુંદર ખાઇરે, સુખની સીમા કહી નવ જાચેરે; 
નરસૈંયાચા સ્વામી કહું તુને, રખે ક્ષણું રે અળગો થાયે રે. ૩ 
પદ ૨૨ ઝુ. 
હાંરે આઘો! આવને રે કુવર કૃષ્ણુ કોડામણા રે, 
' ભામણુડાં લઇને પેોઢાડું 'પાલણે ૨, ઘુમડી ઘાછુ રે, કુષ્ણુ શોહામણા ૨. ર. ૧ 


ઇઅછ-ર-બયનનછ ૦૦૦૦. --ર---૧.3અ૮-૦૦અષ, *નન્ન્ન્ન્-- ----------:----“.ૂનસનન--૦-૦બતા૦૦લઇઇ તલાશ. તન૦ન-૦-. 





ન---કૂૂ------------ક----*૦૦૦૦- 


%* પા૦ “વૃષ્સુ” 1 ષા૦ “ભણે નરસેંયા ગોપી સુંદિશિયાને આણે વાહી જમાડે.” 
ડં મૂળ પાઠ. “સુતળિયે શાન કોચે રે.” $ મૂળ પાઠ. “સખે ક્ષણું ન રહે અળગો થાયે ર્‌.” 


ખઆળલીલા. ૪દ્પ 
હું ગાઉગીત આવે નિંદ્રડી રે, સાંભળે શ્રવણે સુંદર શામળોરે; 


આણીલુ આયુ ર આતા સુખડી રૈ. . ઝૈષ્ણુ૦ ૨ 
ધન્ય ધન્ય જશુમતી માચેરે % કર ઝૂ કેદ ઝૂ 
એમ કરીને પુરે મનસા મન તણીરે. કુષ્ણુ૦ ૩ 
હુસતે। મસતો વ્યાં આવીયો રે, ઉછરંગે ચાંપે રે માતા હુરખશુરે; 

પુત્રને લઈને ત્યાં પર્ધરાવે રે, મુષ્ણુ૦ ૪ 


હીંડોલી માતા તે મોહનને ગમેરે, ઘમકે ઘુઘરી પોય કનકનીરે; 
તેમ તેમ આનંદે હરી રમેરે, ભણે નરસેંચો લીલા હેરી તણીરે, કુષ્ણુબ પ 


પદ ર૨૩ સુ-રાગ પ્રેભાતમ 


આંગણુડે આવતે! દેખી, શામળીયાને સુખડી લાવી ર, આં ટેક, * 
આનંદે ઊછરંગે લીધો, ચાંપી ચુંબન દેવી ૨; 
માખણુ સાકર વહાલા સુખમાં, મોહી મોહીને મેલંતી ર, આંન૦ ૧ 
મંદીરમાં આવીને માતા, ડુધ કટું તે પાચે રે; 
નરસૈંયાયા સ્વામી જેમ જેમ નારે, માતા કેડે ધાચે રે, આં૦ ૨ 


પદ ૨૪ સું* 


માતારે જ્સોદા હુરિને ઘુમણુ ઘાલે; 

આનંદે ઉલટે ઉભી વદન નિટાલે. ૧ 
ઘમઘમ ધમકે ઘુઘરી છહુંકારા કરે; 

જોઈ નઈ જતુનીનું મનડું ઠૅરે, ૨ 
જેહુને કાજે મહાસુનિ દેહુરે દમે; 

તે તો મુષ્ણુજી પારણામાં રંગે ૨ રમે. ૩ 
સુંદર વદન ન્ેઈ ચુંબન દીશું; ક 
નરસૈંયાયો સ્વામી ન્નેતાં કારજ સીજું. જ 


પદ ૨૫ સુ; 


મંગલ ગાચેરે માતા મંગલ ગાયે; 
પારણા માંહે પોઢચોરે પુત્ર,જેતી તૃત ન થાયે. વ્‌ 


૪૬૬ 


સિ પાટ “ ઘાળી. ” [ પાટ “ સુતિવરને '' ડું પ૦ “તમ જેવડી ટોળી૦” 


નરાસહુ સૈહેતા ફૃત 


હીંચાલે ઉભી આનંદે ઘુધરડી ઘધમકે; 
માખણુ સાકરે ભેળી* સુખ માંહે મૂકે. 
મીઠડાં કરીને માતા ખાંતે ખવરાવે; 
ભણે નરસૈયો. સ્ુનિજનના] ધ્યાને ન આવે. 
પદ ર્‌૬ સું. 
મંગલ ગાચે ને માતા મનશું મહાલે; 
પારણામાં કુવર પોઢે ત્યાં વદન નિહાલે. 
મીઠડા કરીને કુંવર ઉછરંગે લેતી; 
તોતલું બાલે કહાનજી મનડું સોહુતી. 
મેદિક સુખ માંહે મેલો કુંવર કા'ના કાલા; 
હુમણાં હું તેડાવું સંગે રમવા ગોવાલા. 
ક્યાલું ભચયું ડુધે પીએ મારા આતા; 
ભણે નરસૈંચો પાચે જશેદા માતા. 
પદ ર્‌૭ સું* 
આનંદે આરોગો બેઉ સુંદર બ્રાતા; 
જે નેઈએ તેઆણી મેહલું બોલતાં એમ માતા. 
ખીર ખાંડ માંહે શ્રત ભાવતું જમો; 
વારણુ જાઉરે વલતાં આંગણું રમો. 
તેવતેવડી ટ્ટોળી તેડાવું શોભતી સંગે;: 
વળી વળી સુખડું જોઉ ઉલટ ભરી અંગે. 
આનંદે આવીને માતા ઉછરંગે લેતી; 
ભણે નરસૈયો રુદીચે ચાંપી ચુંબન દેતી. 


પદ ર૮ સું-રાગ ધોળ. 


જ્મો તો જમાડું રે, જીવત મારા. ટેક. 
વાલાજી મારો,, સોત્રણુ થાળ ભરી લાવું; 


કાંઇ મોતીડે વધાવું ૨ર, જીવન મારા. 





જન 


ખાઊીલીલા. 


વાલાજી મારા, ખાજાં જલેખી'ને સેવા; 

કાંઈ ધીરે ધીરે લેવા રે, જીવન મારા. 
વાલાજી મારા, શીરેોપુરી ને કંસાર; 

કાંઈ ઉપર ઘીની ધાર ર, જીવન મારા. 
વાલાજી મારા, જમના જળ ભરી લાવું; 

“કાંઈ આચમન લેવરાવું રે, જીવન મારા. 
વાલાજી મારા, પાનની ખીડીએ આપું; “ , 

માંહી લવિંગ સોપારી નાંખુંરે, જીવન મારા. 
વાલાજી મારા, આવો તે! આસન આપું; 

વીંજણીએ હોહીં વાયુ ર, જીવન મારા. 
વાલાજી મારા, સુંદર સેજ સમાર; 

કાંઈ રંગભેર રમાડુ રે, જીવન મારા. 
વાલાજી મારા, નેરસૈયાચા સ્વામી સંગ રંગ કીધો; 

કાંઈ ભોગ ધરીને લીધો ૨, જીવન મારા. 


પદ રેટ સું.* 


જમો જમો રે જુગદાધાર, જુગતે જમાડું; 
શામળીઆ સરજનટહાર, રંગભરી રમાડું. 
પુરીએ સુંદર સાર, કુર કૅપુરે વાસી; 
સીરાવો સાકર દ્ધ, હેરીની હું દાસી. 
મારે ઘરે ધરો રહું હું, ઘી ભરી છે વાહી; 
હું ઠારું ૨ે મારો હાથ, જીવન જમાડી. 
પીરસું પીરસું ૨ પોળીપાક, સુંવાળી સેવું છે; 
મારું મંદીર જીએ મહારાજ, જેવાને જેવું છે. 
બેસો બેસોરે મંદીર માહે, છેગલીયાં છોડીને; 
શું કરશે દુરજન લેક, સુખડાં મોડીને.* 
મારે નવ ૨ કોઈનું કામ, કામ તમારું છે; 
મારે તમ પ્રતાપે શ્યામ, સરવે સારું છે. 





* પા૦ “મચકેોડીને.” મોડી-મોં મરડેવું, કરડાકીથી ન્નેગું. 


૪૬૪ 


૪૬૮ 


નરરાસહું સેહેતા કુત 


પીચે। પીચો ૨ પૂણોનંદ, જીવન જળ લોટા; 

સ્ુખવાસે ખીડી પાન, ગંગેરી સોટા. 

નરસેંયાના ઠાકોર ઠીક, મન મારું સોદ્યું છે;' 

શ્યામળીયો। જાણુ સુજાણુ, સામું ન્યું છે. 

પટ્ટ ૩૦ સું-રાગ આર્તી;* 

જય જય નટવર વેષા; આરતી ઉતારું જદુવર જગરીશા. જયદેવ જયદેવ. 
સોરસુઝુટ સુસ્તક પ૨ રાજે, કંઠે વનમાળા; (૨) 
શ્રવભે' મુડળ લળકે, સંગ લીએ બૃજખાલા. જયદેવ જયદેવ. 
નૃત્ય કરે નારાયણુ વૃંદાવન, ઘુધરડી ઘમકે; ( ૨ ) 


નાચે રાધા માધવ, પાયલ ઠૅમઠંમકે. જયદેવ જયદેવ. 
ઘમધમ (ધમ) ઘુધરડી ઘમકે, તાળ પખાજ વાજે; (૨) 
સુંદર સ્વર અતિ સારે, ઉંચે સ્વર ગાજે. જયદેવ જયદેવ. 


તાતા થેઈ તાતા થેઈ, શખ્ઠ થાય આજે; (૨) 
તુષુર ભ્રઝુટી વિરાજીત, કોસ્તુભમણિ રાજે. જયરેવ જયદેવ. 
ઉંચે સ્વર ગાજે ગિરધારી, ઉંચે સ્વર ગાજે; (૨) 
મન સોહેનની શોભા, મનમથ ખહું લાજે ! જયદેવ જયદેવ. 
રાસ રચ્યો વૃંદાવન, નેવાને જઈએ; (૨) 
માધવ સુખ નિરખીને, નરસૈ દીવડિયો લધચે. જયદેવ જયદેવ. 


નન્‍્ઝ્કનનન્નન્ખખ્ઝન્ન્નન્--ન..-.-.....-...._.. 


ક તરસિહ મેહેતાના આ કાવ્ય ભાગંમાં જે જે પદૃપર કુટડી કીધી છે, તે તે પદો નર- 
સિહ સેહેતાનાં છે, એ માટે મને સસ્પૂર્ણા શંકા છે. પૂર્વ ભાગોમાં છપાયલાં પદોની ભાષા ને' એ 


પદોની ભાષામાં મોટો ફેર ભાસે છે. ી 


ધ્‌ 






7 // »' જ 
કે ઉ દ દિ કર્જ ઝે. 
ર ી ભ પદ. દો ખે 
૪૫ 35%" પ 
ન પ 


ડ્‌. ર પ ક 
પદા. 


જક્તિ જ્ઞાનનાં 
--£2૬23:33- 
પદ ૧ લું-રાગ પ્રભાતિયું? 


ભૂતળ ભક્તિ પદારથ મોડું, ખ્રહ્દાલોકમાં નાંહીરે; 
પુણ્ય કરી અમરાપુરી પામ્યા, અતે ચોરાસી માંહીરે. ભૂતળ. 
હુરિના જન તો સુક્તિ ન માગે, માગે જન્માજન્મ અવતારરે; 
નિત્ય'સેવા નિત્ય કીર્તન એ।ચ્છવ, નિરખવા નંદકુમારરે., ભૂતળ. 
ભર્તખંડ ભૂતળમાં જનમી, જેણે ગોવિંદના ગુણુ ગાચારે; 
ધન ધનરે એનાં માત. પિતાને, સકૂલ કરી એને કાયારે, ભૂતળ. 
ધન વૃંદાવન ધન એ લીલા, ધન એ ત્રજના વાસીરે; 
અણ મહાસિદ્ધિ આંગણિચેરે ઉભી, મુક્તિ છે એમની દાસીરે. ભૂતળ. 
એ રસને સ્વાદ શંકર જાણે, કે જાણે શુક ન્નેગીરે; 
કાંઇએક જાણે ત્રજનીરે ગોપી, ભણે નરસૈંચો ભોગીરે, ભૂતળ. 


પદ ૨ જું-રગ માળવ* 
ધન્ય જીવીત વૈષ્મુવ કેરું જે જન હુરિ ગુણુ ગાચે ૨; 
સકછળા સભામાં પહેલી પૂજા, નરનારી તે વેકુઠે જાયે રે; ધન્ય. 
હાં રે વેષ્ણુવ જનનાં કીયાં રે લક્ષણુ, છાપા તીલક (કોટે) તુલસીની માળ રે; 
હાં રે તે વૈષ્ણુવ જનનાં ભેખ દેખીને, જમ ઈકકેર ત્રાસે તતકાળ ૨. ધન્ય. 
હાં રે જન્મ મરણને ફેરો છૂઠે, તે જનમ નખથી રાખે અંગ રે; 
હાં રે તે નર છૂટયા સંસારમાંહે, જેને હોય વેષ્ણુવનો સંગ રે, ધન્ય. 
હાં રે માતા પિતા કુળ તારે વેષ્ણુવ, તારે પાડોશી પરિવાર ર; 
હાં રે ભલે નરસૈયો એટલું માંગું, પુનરપિ નહિ અવતાર રે. ધન્ય. 


૪૦ નરાસહે સેહેતાં મૃત 
પદ ૩ જું-રાગ પ્રભાવિડું* 


ખબળિવણે દ્વારે હુર વિપ્ર વામન હુવા, વેદની ધૂન ગઇ ગગન ગાજી; 
ઇદ્રપ્રસ્થથિ બળિ, આવ્યો! ઉતાવળો, જેરે નેઈયે તે દ્વિજ લ્યોને માગી. ખ. 
એક'*પર્ણટુટિતણા, ઠોમ ભણુવા કરં) બોલવું તે મારે મૂછ સાચું; 
વિપ્ર ફરે ઘણા, લેપ્ભના વાહેલા,* દાન માટે; ધણા છું ન રાચું. બ. 
લ્યોને દ્રિજજી તમે, નૃવનવાં મંદિરો, ભૂમિ શું માગીરૈ ત્રણણુ ડગમાં; 
લ્યોજી ભંડાર બહુ, કૅચિયો સહિત વળિ, માગો હસ્તી મારા રાખો ઘરમાં. બ. 
હેસ્તી ભંડારને, હું લેઈ શું કરં) લોભિયાની નથી જાત મારી; 
આગે વિષધાતાચે, વામન નિરમ્યો, ત્રતે રહેવું મારે ખ્રહ્માચારી. બ. 
ચૅતજે તું બળી, શુક કહે છળ પડ્યો, વિષ્ણુ એ વામન વેશધારી; 
અશ્ષજગન સસે, દાન અવનીતણું, પાત્ર એવું કયાં મળે સુને સુરારી. બ. 
હેરિતણા ચરણુ ઉપર નિર નામતાં, નાળમાં1 ભૃચુસુત પેઠો ચાલી; 
રીસ હૃદય ધરી, ઘણું ઘણું રાયજી, નેત્રમાં દલની શેર ધાલી. બ. 
આપડો ખળિરાય, પગતળે ચાંપીચો, પ્રભુ પાતાળને કરીને થાપ્યે.; 
ભણે નરસૈંચા હુર, ભક્ત આધીન છે, ઇંદ્ર અવિચળ અધિકાર આપ્યો. ખ. 


પદ ૪ ચું-રાગ પ્રભાતિયું? 


ગિરિ તળાટીને કુડ દામોદર, ત્યાં મેહેતાજી નહાવા જાય; 

સઢ વરણુમાં દઢ હુરિભક્તી, તે પ્રેમ ધરિને લાગ્યા પાય. ગિરિ. 
કરજેડીને પ્રાર્શના કીધી, વિનતિતણાં બહુ વદયારે વચન; 

મહાંત] પુરુષ અમારી અરજ શએેટલી, અમારે આંગણે કરોરેજીરતન. ગિરિ. 
પ્રેમ પદારથ અસે પામિચે, વામિચે જન્મ મરણુ જંજાળ; 
કરજેડતામાં કરુણા ઉપજી, સેહેતાજી વેષ્ણુવ પરમ દયાળ. ગિરિ. 
પક્ષાપક્ષી ત્યાં નહિ પરમેશ્વર, સમ દૃણિને સર્વ સમાન; 

ગૌમૂત્ર તુલસી વૃક્ષ કરી લીપન્ને, એવું વૈષ્ણુવે આપ્યું વાક્ટાન. ગિરિ. 
મ્ેહેતાજી નિશાએ આવ્યા, લાવ્યા પ્રસાદ ને કયો એજછવ; 

ભે।ર$ થયા લગિ ભજન કીધું, “સંતોષ પાસ્યા સઉ વેષ્ણુવ. ગિરિ. 


* વાહેલા-પ્રેરચલા, 1 ઝારીનું નાળચું. ડ્‌ સોટા. , $ પ્રભાત. 


ભક્તિ સ્ાનનાં પદો. ૪૭૩. 


ઘેર પધાર્યા હુરિ જશ ગાતા, વા'તા* તાળ"ને શંખ મૃદંગ; 
હુસિ હુસિ નાગર તાળિયો લે છે, આ શારે છ્રાહ્ઘાણુના ટેગ, શિરિ. 
મોન ગ્રહીનેન્મેહેતાજી ચાલ્યા, અધવષરાને] શે। ઉત્તર દેઉં; 
જાગ્યા લેક નર નારી પૂછે, મેહેતાજી તમે એવા શું? ગિરિ. 
નાત ન જાણે ને જાત ન જાણો, ન જાણે! કાંઈ વિવેકવિચાર; 
કરનેડીને કહે નરસૈયો, વૈષ્ણુવતણા ' મતે છે આધાર. ગિરિ. 


પદ પસું* 

એવારે અમો એવારે એવા, તમે કહા છે વળી તેવા રે; 

ભક્તિ કરતાં જે ભ્રષ્ટ કહેશે! તો, કરશું દામોદરેની સેવારે, એવારે. 

જેનું મન જે સાથે ખંધાણું, પેહેલું હતું ઘર કરાતું] ૨; 

હુવે થયું છે હરિરસ માતું, ઘેર ઘેર હીંડે છે ગાતું ૨. એવારે. 

સઘળા સાથમાં હું એક ભુંડો, ભુંડાથી વળિ ભુંડો ૨; 

તમારું મન માને તતે કહેન્ને, સ્નેહ લાગ્યો છે મને ઊંડો રે, એવારે. 

કર્મ ધર્મની વાત છે જેટલી, તે સ્ુજને નવ ભાવે ર; 

સધળા પદારથ જેથી પામે, મારા પ્રભુની તોલે નાવેરે, એવારે, 

હળવાં કર્મનો હું નરસૈથો, સુજને તો વેષ્ણુવ વાહાલા ર; . 

હુરિજિનથી જે અંતર ગણુશે, તેના ફ્રોગટ ફેરા ઠાલા રે, એવારે, 

પદ ૬ ઠું-ડ્વોપદીનો પ્રાર્થના 

દ્રારકાના વાસ્રીરે, અવસરે _આવનેરે, રાણી રુકંમિણિકેરા કંથ; 
દુષ્ટ દુયોંધનરે, લાગ્યો મને પીડવારે, પ્રજ્નુ મારા ચાોદશ ન્યાળું તારો પંથ.-ટેક. 
સોડ તાણીને રે, શુંરે સુતો શામળારે આળસ મોડીને ઊઠો આજ; 
લક્ષ્મીજી તાળાંસેરે, પાવન તારા પાવલાંરે, અમપર મેહેર કરો મહારાજ. દ્રા. 
ગ્રાહુ થકે, ગજ]| મૂકાવિચો રે, કીધી તસે સુધન્વાની સહાય; 
નરસિંહુરૂપે રે હિરણ્યકૅશિપુ હુણ્યોરે, પ્રછ્ઠાદ ઉગાર્યો લાગ્યો પાય. દ્વા. 
છપ્પનક્રેડ રે જાદવ તાહુરે રે, સાથ બળિભદ્ર સરીખા ભ્રાત; 
કાળીનાગ નાથ્યો રે, જરાસંધ જીતિયોરે, તે ખળ કયાં ગયું મારા નાથ. દ્વા. 
વસમી૧ વેળામાંરે, વહારે ચડો વિઠ્ુલારે, ધાનને તમે છત્રપતી નિરધાર; 
અસવારી કરન્નેરે, ગસુડની ઊપરે #રે, નરસેંચો વિનવે વારંવાર, દ્વા. 
*£ તૃગાડેતા. 1 અડધું સમજેલા. ડ] પ૦ “ધરકાતુરે.” કાતુ એટલે છરી જેવું. અને 
રાતું એટલે રંજન કરનારું. હ $ મગર-થકેો-થઈછી. | હાથી. ૧ સંકટની, વિપત્તિની. 





૪૭૨ નરાસહુ સેહેતા મુત 
પદ ૭ સું. 
કોણુ એ સમાના કામની, દત્ત* ફૂળિચેલ1 રામા; 
દ્રૌપદીની લજ્જા રાખવા, હુરિ ઉભા છે સાસરા. ફેણુ. 
વહાલોજી ગયાતા વાડિયે, સર્વે સુંદરી સાથે; 
શેલડીની છેઈ[ ઉતારતાં, છરી બેટી છે હુપ્થે., કેણુ- 
માનની મંદિર સિધાવિયાં, ચીંથરડું *૨ લેવા; 
દ્રોપદીએ થીર વધેરિયું, હરિને હાથે બંધેવા. કોણુ. 
ત્રીકમે તેના તાંતણા, લખી રાખ્યા છે લેખે; 
નવસે નવ!ણું ચીર પૂરિયાં, સઘળી સભારે દેખે. ફેણુ. 
ગરુડે ચઢીને ગોવિંદ આવિયા, આવ્યા અંતરજામી; 
ભકતઉદ્ધારણુ ભૂધરો, મેહેતા નરસૈયાના સ્વામી. ફેણુ. 
પદ ૮ સું-પ્રભાતિયું* 
તું તારા ખીર્દ સાંહાંમું જોજે શામળા, ન નેઈશ કરણી હમારીરે. ટેક. 
હીરણ્યાકેશીયુને હાથે હણીચો, માત્રી પુતના મારી રે; 
પ્રહ્દાદ કારણુ સ્થંભમાં વશીયા; પ્રગટયા દેવ મોરારી રે. તું તારા. 
લાખાગ્રેહુમાં જેમ પાંડવ ઉગાર્યો, ખ્રહ્ધાંડ જવાળા વ્યાપી રે; 
અર્ધ વચને ગજ ગુણુકા તારી, જયદેવતે પશ્ચિનિ આપીરે. તું તારા. 
દુષ્ટ સભામાં જેમ ચીરજ પુર્યો, લાજ પંચાળીની પાળી ૨; 
તેલ કઢા જેમ શીતળ કીધી, વેળા સુધન્વાની વાળી રે. તું તારા. 
રુષિશ્વરે જેમ અટઢલ્યા શ્રાપી, ખ્રહ્મ સલ્યા થઈ ભારી ર; 
તે પણુ તારે ચરણે રઘુવર, થઈ અને(પપમ નારી રે. તું તારા. 
મીરાંખાધ્નાં વિખ અમૃત કીધાં, વિદુરની આરેોગ્યા ભાજી રે; 
સવરીના તમે બોરજ પ્રાશ્યાં, તેની પ્રિતે યયા રાજી રે. તું તારા. 
અનેક ભડ્ત આગે ઉગાર્યો, સહુપ્ય થયા મોરારી રે; 
નરસેંયાચા સ્વામી લક્ષ્મીવર, સેટી એથ તમારી રે. તું તારા. 
પદ ૯ સું-૨ાગ કાલેરે. 
ભજરે ભજરે તું. ભૂતળમાં, જેની જશોદા માવડલી; 
શ્યામ વણે મનેહુર સુખડાં, ચરાવે ગાઝુળ માવડલી, ભજરે. 
જ કરણી, નસીબબ 1ફ્યું. અલલ (ર ૨ 


6 જ 








ભક્તિ સાનનાં પદે. ૪૭૩ 


સુસ્તક સુકુટ કુંડળ હુરિ કાને, આએઢણુ આછી ધાખડલી; 
દાણુ મિષે ગોપીને મ્રેહુતો, લાવે નિત્ય નિત્ય રાવડેલી. ભજરે. 
વૃંદાવન વાછરુઆં ચારે, રત્ન જડિત પાય પાવડલી; 
ઠૅમકડે ચાલે નરહુરિ, સુખ મરક્ડલાવે માવડલી, ભજરે, 
ઉરવનમાળા સોહિયે માવને, રમતો માજમ રાતડલી; 
આંધવ શ્રોબળદૈવનો બળિયે।, ઘેર ધેરકરે સઉ વાતડલી, ભજરે. 
પીંડારે પરવરીઓ કાનડે, વાચે મધુરી ' વાંસડલી; 
ઝેહુ નરસૈયો સેવો નંદને નંદન, કાહે કુળની કાસડલી. ભજરે. 
પદ ૧૦ સું-રાગ પ્રભાત* 
જેવો ને તેવો ર તમારે, પાલવડે ખાંધો; 
અણુછતો હું તો તમારો, વધાવી લીધો. જે. 
અણુતેડાચે। આવું રે, હું તો તાણ્યો નવ ત્રૂટ; 
તમારા પ્રેમની સાંકલીએ બાંધ્યો, છોડ્યો ન છૂટું.જે, 
રમાડ્યો રમું ર, તમારો જમાડ્યો જમૂં; 
તમારે સમુંરેસજની, બીજું નવ અમારે સમૂં. જે.. 
હુંકારે આઘેરો જાવું, તમારે ઠુંકારે રાચૂં; 
નરસૈંચો જહાં ગાન કરે, ત્યાં પ્રેમ ધરી નાચ. જે. 
પદ ૧૨ સુ? 
ઘેલા મન ગોવિંદને ગાનીરે, ઘેલા ગાની ગોવિંદ ગાનીરે. ઘેલા મન, ટેક. 
શુકલ તીર્શને ઉમરે ૨, આલ્યાં જમણે હાથ; 
આલ્યાં હશો તો પામશેરે, નહિ આવે તારી રે સાથ; 
ગવાય તો ગોવિંદ ગાજેરે, પવાય તો પાઈને પીશેરે. ઘેલા મન. 
ખાઓ પીએ ધન વાવરેો રે, પહેરા કપડા સાર; 
પ્રાણી તે સરખો આત્મા ર્‌, નહિં મળે વારે વાર. ઘેલા મન. 
ભીડ પડ્યા ભાગ્યા રે, નહિ મા ને ખાપ; 
ચેતી શકે તો હાંરે ચેતનેરે, ફરી કશાય ન દેયરે જબાપ. ધેલા મન. 
ચોખ્ખી કરની ચાકરી ૨, ખરો મહિને ખાની; 
સાન ખડગ લે હાથમાં રે, જમનો શિર લે ન ઘાની. ઘેલા મન. 





૪૭૪ નર્રાસહું સેહેતા ફૃત 


ખાંધી શકે તો! ખાંધજો ર્‌, પાણી પહેલી પાળ; 
છેલ્લે કયારે જળ વળ્યું રે, ગુણુ ગાચે નરસૈયો દયાળી. ઘેલા મન. 


પદ ૧૨ સું? 


પ્રાતઃ સસે સુર ઉગ્યા પહેલાં, ને રે રસના સુખ રામ કહે; 
હારે હાંરે કુષ્ણુને તું ભજ નામે, જગમાં લારું નામ રહે. પ્રાતઃ. 
રામ નામને મહિમા સ્હોટો, શિવ સનકાદિક ધ્યાન ધરે; 
મેરુ થકી મ્હાડું હોય પ્રાયશ્ચિત, નારાયણુના નામે તરે. પ્રાતઃ. 
ફેસરીઘૂરે*જ્યમે મગજ ત્રાસે, રવિ ઉગે જ્યમ તિમિર] ટળે; 
પૂરણુખ્રહ્મ અકળ અવિનાશી, કુખુદ્વિના તાપ તરત હુરે. પ્રાતઃ. 
જ્રેટિ કલ્યાણુ ફૂળા ઉદય ભાણે,[ પાપ બાપડ્ું કયારે રહે; 
અધમ નીર ગંગામાં ભલ્યું ત્યારે, ગંગા સરખું થઈને વહે. પ્રાતઃ. 
એ રસને શુકદેવજી જાણે, કોઈક વિરલા સંત હાહે; 
ભણે નરસૈંયો તમે પ્રભ ભજી લો, આવાગમનને ફેરો ટળે. પ્રાતઃ, 
પદ ૨૩ સુ.* 

સંતો ઢુસે રે વેવારીયા શ્રી રામનામના; 

વેપારી આવે છે બધા ગામ ગામના. સંતો. 

હુમારું વસાણું સાધુ સઉકોને ભાવે; 

અઢારે વરણુ જેને હોરવાને આવે; 

હુમારું વસાણું કાળ ડુકાળે ન ખૂંટે; 

જેને રાજા ન દંડે, જેને ચોર ના લૂંટે. સંતો. 

લાખ વિનાનાં લેખાં નહિ, ને પાર વિનાની પુંજી; 

હારવું હોય તો હારી લેજે, કસ્તુરી છે સાંઘી. સંતો. 

રામ નામ ધન હુમારે, વાજે ને ગાજે; 

છપ્પન ઉપર ભેર ભેરિ ભુંગળ વાજે; 

આવરે ને ખાતાવહીમાં, લક્ષ્મીવરનું નામ; 

ચીટીમાં ચતરભુજ લ'બીયા, નરસૈંયાનું કામ. સંતો, 





ન્-- 


* પુરકવું, બરાડેવું, 1 અંધકાર. 3] સૂયે. ી 


ફુ 


